HUGHES'  SERIES  FOR  DAY  SCHOOLS 


TRANSLATION  AND  "WELSH"  AS  A  SPECIFIC  SUBJECT 


WELSH  and  ENGLISH 


FOR 


DAY  SCHOOLS 
CYMRAEG    A    SAESNEG 


FOR  HOME  LESSONS  AND  SCHOOL  USE 


PRICE  1/- 


oLcuA . 


Mrg( 


fPONTâYSGWR    DRWG. 

(Devius  Bridge,  Aberystwyth.) 

From  a  Photograph  by  Carl  Norman  &  Co.,  Tunbridae  Weill. 
By  permission  of  the  Proprietors  of  the  Gossiping  Guide  to  Wales. 


HUGHES'  SERTES  FOR  DAY  SCHOOLS. 


FOB  TRANSLATION  AND  ll  WELSH"   AS  A  SPECIFIC  SUBJECT. 


WELSH  md  ENGLISH 


DAY  SCHOOLS, 

(CYMRAEG    A    SAESNEG,   at  wasanacth    Ysgolion 

Dyddiol ;  sef,  cynllun  newyâd  effeithiol  i  ddysgu 

Saesneg  drwy  y  Gymraeg,) 

FOR  HOME  LESSONS  AND  SCHOOL  USE; 


THOMAS    BOWEN,    Llanuwchllyn, 

(CEBTIFICATED  SCHOOL3IASTEB,  1ST  CLASS,  1ST  DIVISION.) 


WEEXHAM  :  HUGHES  AND  SON,  5C,  HOPE  STREET. 
LONDON  :  SIMPKIN,  31AE3HALL,  HAMILTON,  KENT,  and  Co.  Lti>. 


,^^> 


o 


PREFACE. 


The  recognition  of  the  "Welsh  Language  by  the  recent  insertions  in  the 
Code  is  a  practical  boon  to  "Welsh  rural  teachers,  for  it  enables  us  to  adopt 
the  established  method  of  proceeding  "  from  the  known  to  the  unknown." 
For  such  teachers  as  avail  themselves  of  this  provision  for  teaching 
English  in  their  schools  through  "Welsh,  the  present  little  book  has  been 
compiled. 

The  aim  throughout  has  been  to  teach  the  scholar  and  not  to  examine 
him ;  to  lessen  tho  strain  upon  the  over-worked  teacher  by  giving  every 
help  possible  in  the  vocabulary,  and  arranging  the  exercises  for  the  first 
part  of  the  year  according  to  their  difficulty. 

I  am,  unfortunately,  well  aware  of  the  want  of  a  sufficient  teaching 
staff  in  rural  schools  (indeed,  this  book  is  the  outcome  of  it)  and  I  have, 
therefore,  drawn  up  easy  exercises  on  Concord,  &c.  for  grouping  Stand- 
ards IV.— V.,  or  in  small  schools,  Standards  III.— V.  The  Vocabulary  is 
sometimes  drawn  up  in  phrases,  as  the  equivalent  English  word  for  the 
Welsh  in  some  cases  gives  not  the  slighest  help  to  the  scholar.  The 
words  are  often  repeated,  for  experience  has  taught  me  that  frequent 
repetition  is  the  only  method  of  impressing  the  words  on  the  backward 
portion  of  the  class. 

The  Tenses  of  Verbs  should  be  well  learnt,  and  the  Exercises  on  Con- 
cord, Tenses,  Passive  Voice  and  Pronouns  often  revised.  Interspersed 
throughout  the  book  are  Exercises  for  home  work  or  at  school.  The  in- 
flections of  Nouns  and  Adjectives,  and  the  conjugations  of  Verbs  are 
given,  to  adapt  the  book  to  the  lower  stages  of  "Welsh  as  a  specific 
subject. 

The  Stories  are  short,  arranged  in  order  of  difficulty,  and  are  intended 
to  be  sufficient  work  for  one  lesson.  An  excellent  plan  would  be  to  go 
through  them  carefully  at  school,  and  let  the  scholars  write  them  out 
at  home. 

A  most  valuable  adjunct  to  the  little  book  is  the  collection  of  sentences 
for  parsing,  actually  set  by  different  Inspectors.  These  sentences  will 
serve  the  young  teacher  as  a  good  guide  to  what  is  required,  and  supply 
a  judicious  set  of  exercises  for  practice  in  parsing.  But  the  young  teacher 
must  not  forget  that  good  results  in  English  are  obtained  by  resort  to 
the  blackboard. 

Those  teachers,  having  but  an  imperfect  knowledge  of  "Welsh,  who 
have  not  studied  any  work  on  the  Language,  would  do  well  to  procure 
Rowland's  Welsh  Grammar.  It  is  a  work  which  ought  to  be  in  the  hands 
of  every  teacher  in  "Wales. 

N.B.—The  words  in  brackets  are  inserted  for  explanation,  and  theg  generally  have 
a  local  meaning. 


CONTENTS— (Cynwysiad). 


PART     I . 


Preface       

Mutable  Consonants       

Position  op  Woeds      

Plueals  of  Nouns 

Gendee  of  Nouns        

Adjectives       

Veeb  "  To  Be  "— (Bod) 

Ageeemext  of  the  Veeb  

Conjugation  of  the  Veeb 

Tenses  of  Veebs      

numeeals 

Articles 

Peesonal  Peonouns      

Relative  Peonouns 

Possessive  Case  (Meddianai) 

Degeees  of  Comparison 

Adveebs       

adjectives  and  adveebs 

Conjugation  of  "Dysgu"— Passive  Voice  .. 

Pmpeeative  Mood    

Infinitive  Mood 

Paeticiples      

Sequence  of  Tenses 

dleect  and  indieect  questions       

Negative  Sentences 

Peepositions 

iDIOilS 

English  Exeecise3 

Paesing        

Welsh  Exeecises 

Semple  Conjugation  of  '-Bod,"  and  Exercises 
On  "Ydytv,"  "Mae,"  "  Oes,"  "Sydd" 
Idioms  of  "Bod"         


26 
30 


...       41 

42 

43— 4S 

IS -50 

50-52 

53 

:>4-59 

55,  56 

...       57 


PA  R  T     II. 


Rhif. 

l.— Creadur  Anniolchgae    .. 
2.— Y  Negesydd  Bach 

3.— Y  Ddau  Lyffant    

4.— Ceffyl  Kosciusko 

5.— Y  Blaidd  a'e  Crychydd.. 


RMf.  Tudal. 

6.- Ye  Asyn  a'e  Blaidd 65 

7.— dyn  gonest 66 

8.— Y  Llwynog  a'e  Afe 67 

9.— Y  Saee  a'e  Epa        68 

10.— Y  CEILIOG  R.HEDYN  A'E  MOBGEUG            69 

11.— Amynedd  Da 70 

12.— Y  Fam  Newydd 71 

13.— Y  Ci  a'i  Feiste        72 

14.— ATEBIAD  FFBAETH          73 

15.— Y  Tei  Heliwb           74 

16.— Y  Ci  A'I  GYSGOD 77 

17.— CHWYTHIAD  GEEF      78 

18.— Y  Llew  a'e  Llwynog           79 

19.— Y  Llew  a'e  Llygoden 80 

20.— TOEI  Cnau 81 

21.— Atebiad  Aesop        82 

22.— GWEITHEED  HaELIONUS           83 

23.— Y  CAEW  A'I  LUN       84 

24.— Y  Cyfeeithiwb  Ieuanc        85 

25.— y  moegbugyn  a'e  golomen s7 

26.— Ye  Elephant      88 

27.— Y  Ci  Oddicabteef 89 

28.— Ci  Deallus 90 

29.— Paeot  Ceefyddol 91 

30.— CAECHAEOE  FFEAETH 92 

31.— Ye  Eeye  a'e  Fean 95 

32.— teacbtwant  yn  oael  ei  gosbi      96 

33.— CYMEY  RhYDYCHEN 97 

34.— GWEETHTJ  CEFFYL           98 

35— BEEUDDWYD  B.HYFEDD       100 

36.— B.OWLAND  HlLL 101 

37.— Y  Ci  a'i  feiste  bach       102 

38.— Sye  Philip  Sydney     103 

39.— cynghoe  cyfeeithrwe 104 

40.— elli3  bach 105 

41.-peeyglon  cenadwe        107 

42.— Ye  Aeholiad      110 

43.— Andeocles  a'e  Llew       ill 

44.— MYNED  I  LUNDALN         112 

45.— Y  Glows H5 

46— DYN   BALCH 116 

47.— Y  Ci  a'e  Blaidd     117 

48.— Y  Beellan  Afalait     119 

49.— GWEITHEED  ANRHYDEDDUS         120 

50.— Cymhwysdeeau  da       121 

51.— Y  Meddyg  a'e  Ffeemwe           122 

52.—  Ye  Asyn  a'e  plant  DEWG 124 

53.— Y  BONEDDWE  A'E  WEAIG  WEDDW         125 

64.— Y  PYSGOTWE  A'E  PYSGODYN  BACH 126 

Llythyeau      127,  12S 


PART  I. — Grammar  (Gramadeg). 

MUTABLE  CONSONANTS  (Cydseiniaid  Cyfnewidiol) . 

A  father=ííuî;  his  f ather=ei  dad ;  my  father=fy  nhad;  her  father=ei 
thad. 

From  the  above  we  see  that  in  Welsh  some  words  change  the  first  or 
initial  letter  when  they  come  after  certain  words.  These  changes  of  the 
initial  consonants  are  called  Mutations.  The  consonants  are  said  to  be 
mutable  (.cyfnewidiol),  and  are  divided  into  three  classes  :— 

IstClass-c,  p,  t.    2nd  Class— g,  b.  d.    3rd  Class— 11,  m,  rh. 

The  following  table  shows  all  the  mutations  of  these  three  classes  of 
consonant.-- :— 


h 

§. 

i 

1 

wH 

©* 

u 

^. 

SJ 

ä 

g^_ 

ẃ 

g 

•8 

Eh 

3 

Si 

'3 

Ö 

°© 

■-( 

o 

■§ 

3 

© 

1 

o 
u 

© 

>> 

3 
>» 

5 
| 

a 

■a 
ö 

>> 

a 
§ 

S 

3 

1" 
1 

S 

>> 

2 
| 

Ö 

«H. 

=H 

<H? 

*H 

«w 

3 

Û 

HI 

o 

© 

3 

© 

.2 

o 

HI 
& 

^ 
1 

3 

,4 

'Sea 

3 

3 

Ç-3 

3 

! 

S3 

ED 

3 

1 

3 

f 

rC— t 

wo 

0) 

0) 

Ci<D 

'3 

© 

s© 

© 

© 

i 

cj 

N 

o 

o 
o 
M 

ä 

13 

o 
«a 

IS 

5 

| 

O 

.a 

09 
1 

1 

© 

c3 

f 

8 

1 

o 
a 
S 
I 

© 

c3 
'a 
"2 

Â 

O 

H-. 

*■ 

bo 

^ 

-Ö 

a 

a 

■a 

m 

HI 

"3    2 

.2    -^ 
©    H 


WELSH   AND   EXGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


THE  POSITION  OF  WORDS  (Lie  geiriau). 

The  position  of  the  words  in  a  sentence  is  a  source  of  great  difficulty 
to  the  young  scholar.    Let  him  study  these  carefully  :— 

Prynoddfy  mraicd  y  ceŷyl=Tsly  brother  bought  the  horse. 

Ni  welodd  efe  y  ci=He  did  not  see  the  dog. 

Mab  i /renin  oedd  Arthur=Arbhnr  was  the  son  of  a  king. 

Darllen,  nid  chwareu  y  rnae'r  plant=The  children  are  reading,  not 
playing. 

Yn  yr  ardd  y  mae  ei  chwaer=TIis  sister  is  in  the  garden. 

Yr  oedd  chwaer  Ellis  yno=~Eliis's  sister  was  there. 

Daethfy  Tien  gymydog  caredig  a  thwym-galon  ataf=My  kind  and  warm- 
hearted old  neighbour  came  to  me. 

SaetJncydfy  nghi  bach  ffyddlon=M.y  faithful  little  dog  was  shot. 

Fe  gladdwyd  hen  ŵ'r  caredig  ddoe=A  kind  old  gentleman  was  buried 
yesterday. 

Addysgir  y  plant  yn  dda  yn  ysgol  y  ZZan=The  children  are  well  taught 
at  the  village  school. 


NOTJNS    (Enwau). 


Nouns  in  Welsh  are  inflected  (newid  ffurf)  for  Number  (Rhif)  and 
Gender  (Cenedl). 

As  in  English  there  are  two  Numbers— Singular  (Unigol)  and  Plural 
(Lluosog) . 
The  Plural  is  formed  from  the  Singular  in  three  ways  :— 
(1.)  By  changing  the  vowel  sound. 
(2.)  By  adding  an  affix  or  syllable. 
(3.)  By  changing  the  vowel  sound  and  adding  an  affix, 
(l.)  By  changing-  the  vowel  sound  :— 

a    into    ai— brân,  brain ;  sant,  saint;  llyh'ant.  llyffaint. 

a       „       ei— tarw,  teirw ;  march,  meirch  ;  mynach,  myneich ; 

bardd,  beirdd  ;  also  iar,  gat'r,  sarff,  carw. 
a       „      y— bustach,  busty ch. 
e        „      i — draen,  drain. 
c       „      y— cyllell,  cyllyll. 

n       »     y~ porth,  pyrth ;  also,  ffon,  fforch,  ffordd,  corff. 
aÿe    „    e$y— careg,  ceryg;   also,   castell.  mantell.  maneg, 

llawes,  bachgen,  caseg,  astell,  padell. 
a  §  a    „    e  §  ai— dafad,  defaid. 
a  §  a    „    e  #  y— aradr,  erydr ;  alarch,  elyrch. 
a  4'  w   „    e  $  y— asgwrn,  esgyrn. 
(2.)  By  adding  an  affix  :— 

The  chief  affixes  are  ain  (en) ;  aint ;  iau  (au) ;  ed  (aid) ;  edd  ;  i ;  iaid ; 

ion  (on) ;  od  ;  oedd  ;  ydd. 
Examples:   ych,  ychain;  gof,  gofaint;    mur,   muriau;    merch, 
merched ;  dant,  danedd ;  llwyn,  llwyni ;  pechadur,  pechadur- 
iaid  ;  dyn,  dynion ;  llŵ,  llwon  ;  llew,  llewod ;  llys,  llysoedd ; 
dol,  dolydd. 


WELSH  AND   ENGLISH  FOB  DAY   SCHOOLS,    &C. 


(3.)  By  changing  the  vowel  sound  and  adding  ax  affix:— 
a    into    e-nant,  nentydd;  car,  ceraint. 
a       ,,     ei— mab,  meibion. 
ae      „     ei'-saer,  seiri;  maen,  meini. 
ai      „     ei— anifail,  anifeiliaid ;  also  gair,  geiriau ;  nai,  neiaint; 

craig,  creigiau. 
ai,  ei      „      a— gwrate,  gwragedd ;  lleidr,  lladron ;  neidr,  nadr- 

oedd. 
aw     „  ew,  o— cawr,    cewri;    brawd,    brodyr;    awr,     oriau, 
w       „     3/— bwrdd,  byrddau  ;  cwmwl,  cymylau ;  gohvg,  gol- 

ygon. 

These  are  irregular  (afreolaidd)  —  ei,  cŵn;   croen,  crwyn ;   oen,  wyn  ; 
troed,  traed;  gŵr,  gwŷr;  llo,  Hoi;  tŷ,  tai. 
Many  nouns  have  two  forms  for  the  Plural  :— 

pont,  pynt,  pontydd. 

castell,  cestyll,  eastelli. 

sant,  saint,  seintian. 

padell,  pedyll,  padelli. 

eglwys,  eglwysi,  eglwysydd. 

mynydd,  mynyddoedd,  mynyddau. 

llythyr,  llythyron,  llythyrau. 

cenhad,  cenhadon,  eenhadau. 

meistr,  meistri,  meistriaid. 

tŷ,  tai,  teiau. 

plwyf,  plwyfi,  plwyfydd. 

mynach,  mynachod,  myneich. 

These  have  different  meanings  :—bronau  (breasts),  bronydd  (hillsides)  ; 
llwythau  (tribes),  llxcythi  (loads);  cynghorion  (counsels),  cynghorau  (councils). 
Many  Plurals  are  derived  from  another  form  of  the  Singular:— Cam, 
camrau :  chwaer,  chwiorydd ;   dychryn,  dychrynfeydd ;  nos,  nosweith- 
iau ;  pared,  parwydwydd ;  tor,  toriadau. 

In  some  cases  the  Plural  form  is  the  simple  root,  and  the  Singular  is 
derived  from  it :  —  Caws,  cosyn  ;  adar,  aderyn  ;  plant,  plentyn ;  mês, 
mesen ;  gwair,  gweiryn ;  gwenyn,  gwenynen ;  derw,  derwen. 


GENDER  OF  NOUNS  (Cenedl  Euwau.) 

There  are  only  two  Genders  in   Welsh— Masculine  (Tr  WryicaiddJ  ; 

Feminine  (Y  FenywaiddJ.  There  is  no  Neutee  fCanolig)  in  Welsh,  so  that 

Neuter  Nouns  in  English  are  either  Masculine  or  Feminine  in  Welsh. 

Thus :— tân  (fire)  is  Masculine  ;  careg  (stone)  is  Feminine. 

Rules  for  finding-  the  Gender. 

(1.)  When  the  word  begins  with  a  Mutable*  Consonant, put  "y  "  before 

the  Singular,  and  if  the  first  consonant  (except  "  11 "  and  "  rh  ")  changes, 

the  word  is  Feminine  ;  but  if  there  is  no  change,  the  word  is  Masculine  :— 

Thus:  Ci— y  ci;   tŷ— y  tŷ;    march— y  march.    Ci,  tŷ,  march,  are 

Masculine. 

*  These  mutable  (cyfnewidiol)  consonants  are—C,  P,  T,  G,  B,  D,  M. 


10  WELSH  AND   ENGLISH  FOB,  DAY   SCHOOLS,    &C. 

Again :  Cath— y  gath  ;  melin,  y  f  elin  ;  caseg,  y  gaseg.    Cath,  melin, 
caseg,  are  Feminine. 

(2.)  Put  Hicn  (Masculine) ;  or  Hon  (Feminine),  after  it. 

There  are  four  ways  of  showing  Gender  in  Welsh. 

I.— By  different  xvords— 

adiad  (barlad)  (drake),  hwyaden  (duck). 

bachgen  (boy),  geneth  (girl). 

baedd  (boar),  hwch  (sow). 

braiod  (brother),  chwaer  (sister). 

bustach,  eidion  (bullock).  aner  (heifer). 

cefnder  (cousin) ,  cyfnither  (cousin) . 

ceffyl  (horse).  caseg  (mare). 

ceiliog  (cock),  iur  (hen). 

a  (dog),  gast  (bitch). 

ewythr  (uncle),  modryb  (aunt). 

gwas  (man-servant) .  morwyn  (maid-servant) . 

gẃr  (husband),  gwraig  (wife). 

hwrdd  (ram),  da/ad  (sheep). 

mab  (son),  merch  (daughter). 

nai  (nephew),  nith  (niece). 

tad  (father),  mam  (mother). 

taid  (grandfather).  nain  (grandmother), 

tarw  (bull),  buwch  (cow). 


II.— By  ad/.ling  "  es"  to  the  Masculine— 


dyn,  man ;  dyne3,  woman. 

brenin,  king ;  brenines,  queen. 

III.— By  changing  "  yn  "  into  "  en"— 

asyn  (he  ass),  asen  (she  ass). 

hogyn  (young  lad),  hogen  (young  girl),  N.  W. 

crwtyn  (young  boy),  croten  (young  girl),  S.  W. 

merlyn,  merlen,  (pony). 

IV.— By  placing  the  word  "  gwi'yw  "  or  "  benyw"  after  the  Noun— 
eryr  gwry  w,  eryr  benyw. 

Some  words  which  are  Masculine  in  one  district  are  Feminine  in  another 
district.  Thus:  troed  is  Masculine  in  North  Wales— y  troed  hwn;  but 
Feminine  in  South  Wales— y  droed  hon. 

Llyn,  cyflog,  clorian,  gwniadyr,  tafod,  mynyd,  are  Masculine  in  North 
Wales,  but  Feminine  in  South  Wales. 

Owpan,  clust,  penill,  are  Feminine  in  North  Wales  and  Masculine  in 
South  Wales. 


ADJECTIVES  (Ansoddeiriau.) 
Adjectives  are  inflected  for  Number  and  Gender. 

Thus  we  say  :— ceffyl  gvoyn  (Singular) ;  ceffylau  gwynion  (Plural) . 
Cüseg  wen  „  cesyg  gwynion  „ 


WELSH   AND   ENGLISH    FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


In  the  Plural  the  Adjective  is  of  the  same  form  for  the  Masculine  and 
the  Feminine.    The  Plural  is  formed  from  the  Masculine  Singular. 

Number  (bhif). 
Some  Adjectives  have  two  Numbers  like  Nouns. 
The  plural  is  formed  from  the  Singular  in  three  ways.— {See  Nouns], 

I. — By  changing  the  vowel  sound — 

As :  truan,  truain ;  hardd,  heirdd  ;  caled,  celyd  ;  cadarn,  cedyrn ; 
marw,  meirw  ;  arall,  eraill ;  bychan,  bychain. 

II.— By  adding  an  affix,  on  or  ion— 

As:  du,  duon ;  chwerw,  chwerwon ;  budr,  budron;  coch,  coch- 

ion ;  melyn,  melynion  ;  gwyn,  gwynion. 
On  and  not  ion  is  employed  after  "  w,  u,  br,  dr,  ddf,  gr,  thr." 

Thus:  budron. 

III. — By  changing  the  vowel  sound  and  adding  an  affix,  on  or  ion — 

As:   garw,  geirwon;   llaes,  lleidion;    gwàg,   gweigion;    tlawd, 

tlodion ;  trwm,  trymion. 
Some  Adjectives  have  two  plural  forms— celyd  or  caledion,  from 

caled ;  meirw  or  meirwon,  from  marw. 
A  great  number  of  Adjectives  have  no  Plural  form,  but  are  the 

same  for  the  Singular  and  the  Plural,  as  in  English.  Thus  : 

dyn  da,  dynion  da;  bachgen  glân,  bechgyn  glân. 
Little  birds,  little  children,  may  be  written  adar  bach  or  adar 

bychain  ;  plant  bach  or  plant  bychain. 

Gender  of  Adjectives  (ceîîedl  ansoddetriau). 
There  are  two  ways  of  showing  Gender  :— 
I.— A  change  o/ vowel  (1)  w  into  o ;  (2)  y  into  e— 
brwnt,  bront— dynes  front, 
dwin,  dof n— afon  ddofn. 
hwn,  hon— y  wraig  hon. 
trwm,  trom— geneth  drom. 
crwn,  cron— padell  gron. 


cryf,  cref— caseg  gref . 
gwyn,  gwen— buwch  wen. 
byr,  ber— dynes  fer. 
melyn,  melen — caseg  felen. 
gwyrdd,  gwerdd— yr  Ynya  Werdd. 

n. — A  change  of  the  initial  (first)  consonant — 

This  change  is  called  Mutation.    Thus:  dyn  call,  dynes  gall; 

bachgen,  da,  geneth  dda. 
When  there  is  a   different  form  for  the  Masculine  and  the 

Feminine,  and  the  Adjective  is  placed  after  a  Noun  of  the 

Feminine  Gender,  the  initial  consonant  also  is  changed. 

Thus :  ceffyl  trwm  ;  caseg  drom. 


WELSH   AND   ENGLISH   FOE,  DAY   SCHOOLS,    &C. 


When   the    Adjective  comes  before  the  Noun,  there  is  no 
change  of  initial  consonant— 
Dofn  yw'r  afon. 
Ber  yw'r  ddynes. 
Trom  yw'r  gareg. 
But  the  tendency  of  modern  "Welsh  is  to  use  the  same  f  orm— 
the  Masculine— for  both  Genders. 
Thus :  daear  sych  of tener  than  daear  sech. 

caregdrwm       „       „      careg  drom  (S.  W.). 
Mari  bach  (N.  W.) ;  Eglwysbach  (N.  W.) 
Eglwysfach  (S.  W.). 


PRESENT  TENSE  (am  f.r  peesenol). 
VERB  "Tobe"-"Bod." 

ENGLISH.  WELSH. 

Singular.              Plural.                     TJnigol.  Lluosog. 

I  am,              "We  are.                 "Wyf,  ydwyf .  Ym,  ydym. 

Thou  art,       You  are.              Wyt,  ydwyt.  Ych,  ydych. 

He  is.              They  are.            Yw,  ydyw,  mae,  Ynt.  ydynt,  maent, 

sydd,  oes.  sydd,  sy,  ocs. 

Sydd  is  the  same  for  all  persons  and  numbers  — 
Myfi  sydd— It  is  I  who  am. 

Y  plenty n  sydd— It  is  the  child  who  is. 

Y  plant  sydd— It  is  the  children  who  are. 

Y  mae'r  ddaear  yn  gron.  Y  mae'r  pellebyr  yn  ddyfais  gywrnin.  Y 
mae  dift'yg  ar  y  lleuad  heno.  Y  mae  Cymru  yn  anwyl  i  bob  gwir  Gymro. 
Dafydd  y w  fy  unig  gyfaill  yn  awr.  loan  ydyw  yr  olaf  yn  y  dosbarth.  Y 
maes-lywydd  ydyw  y  swyddog  uchaf  yn  y  fyddin.  Y  mae  Llewelyn  yn 
fachgen  moesgar.  Yr  wyf  yn  y  dre'  bob  dydd  Sadwrn.  Tydi  (you)  sydd 
yn  dwyn  yr  afalau.  Eich  plentyn  chwi  sydd  yn  sâl.  Eich  pregeth  chwi 
sydd  yn  fy  ngyru  i  gysgu. 


Y  mae'r  adar  ar  y  coed.  Y  mae  lladron  yn  yr  ogof .  Y  mae  danedd  yr 
eneth  yn  wynion.  Yr  ydym  yn  yr  ysgol  bob  dydd.  Yxr  ydych  gartref  yn 
ami.  Y  maent  yn  hoff  o  f èl.  Y  mae  llygod  yn  y  cwpbwrdd.  Y  mae  deu- 
ddeg  mis  yn  y  flwyddyn.  Y  mae  y  bobl  yn  y  tŷ.  Y  mae  y  bobl  yn  brysur 
wrth  eu  gwaith.    Y  maent  oil  yn  barod. 

Exeectses  :  (1)  "Write  in  English  and  Welsh  the  months  of  the  year. 
(2)  Write  in  English  and  Welsh  the  days  of  the  week. 


GEIEFA  (Vocabulary). 

daeae,  earth.  dosbaeth,  class. 

geon,  round.  Ttdi  sydd,  it  is  you  that. 

pellebye,  telegraph.  dwyk,  steal. 

dyfais,  invention.  eich  plenty^  chwi  sydd,  it  is  your 
heno,  to-night.  child  that    .    .    . 

CYWEAIN,  clever.  peeqeth,  sermon. 


WELSH   AND   ENGLISH  FOR  DAY  SCHOOLS,    &C.  13 

diffyg,  eclipse.  FY  ngybtt I  GYSGtr,  makes  me  sleep. 

gwib  gymeo,  true  Welshman.  ogof,  cave,  cavern. 

unig,  only.  YN  aml,  often. 

lladeon,  thieves.  danedd  ye  eneth.  the  girl's  teeth. 

llygod,  mice.  cwpbwbdd,  cup-board. 

hoff,  fond.  bobl,  people. 

maes-lywydd,  field-marshal.  MEL,  honey. 

swyddog,  officer.  mis,  month. 

EYDDiN,  army.  peystxe  wbth  eu  gwaith,  busy  at 

their  work. 

MOESGAE,  polite.  PAEOD,  ready. 


PAST  TENSE  (amsee  anoephenol). 
VERB  "To  Be"-"  BOD." 

ENGLISH.  WELSH. 

Singular.  Plural.  Unigol.  Lluosog. 

I  was.  We  were.  Oeddwn,  own.  Oeddem,  oeddym,  oem. 

Thou  wast.     You  were.  Oeddit.  Oeddech,  oeddych,  oech 

He  was.  They  were.        Oedd,  ydoedd.  Oeddent,  oeddynt,  oent. 

Impeefect  :   Byddwn  ;   byddit ;   byddai ;  byddem ;  byddech ;  byddent= 
I,  thou,  he,  we,  you,  they,  used  to  be. 

PERFECT  TENSE  (amsee  goephenol). 

I  have  been.          We  have  been.       Wyfwedibod;  Ydymwedibod; 

Thou  hast  been.    You  have  been.         bum.*  buom. 

He  has  been.         They  have  been.     Wyt  wedi  bod ;  Ydych  wedi  bod  ; 

buost.  buoch. 

Mae  wedi  bod ;  Maent  wedi  bod ; 

bu.  buont. 
•  Also  buais ;  buaist ;  buodd. 

Yr  oedd  y  caethwas  yn  y  maes  ddoe.  Yr  oedd  y  frawddeg  yn  anhawdd 
i'w  chofio.  Yr  oedd  y  crys  o  wahanol  liwiau.  Yr  oedd  yr  esgob  yn  yr 
Eglwys  G-adeiriol  y  Sul  diweddaf.  Yr  oedd  heddwch  ar  y  Cyfandir  ar  y 
pryd.  Yr  oedd  anghydfod  (cweryl)  rhwng  Llewelyn  a'i  frawd.  Yr  oedd 
chwys  ar  wyneb  Tom.  Nid  oedd  gwasanaeth  yn  yr  eglwys  nos  Lun 
ddiweddaf .  Yr  oedd  enwd  mawr  o  faip  (erfin)  yn  y  cae  yna  y  llynedd. 
Yr  oeddwn  yn  bryderus  am  danoch.  Bum  yno  lawer  gwaith.  Bum  yn 
Sir  Fôn  unwaith.    Bu  Mali  yn  sâl  am  flynyddau. 


Yr  oedd  llawer  o  ddynion  yn  y  farchnad.  Yr  oeddem  yn  barod  i  gych- 
wyn.  Yr  oedd  moch  tew  yn  y  twlc  (cut).  Yr  oedd  ynysoedd  lawer  ar 
un  ochr  i  ni.  Yr  oedd  heidiau  o  ladron  hyd  y  wlad.  Gweision  ufudd 
oeddynt.    Yr  oeddem  yn  llawer  o  bobl  yn  y  cwch. 


GEIRFA  (Vocabulary). 
caethwas,  slave.  anghydfod,  quarrel. 

maes,  field.  chwys,  sweat,  perspiration. 

beawddeg,  sentence.  gwasanaeth,  service. 


WELSH   AND   ENGLISH   FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


anhawbb,  difficult.  cnwd  o  FAIP,  a  crop  of  turnips. 

l'w  chofio,  to  remember ;  to  peybebus,  anxious. 

be  remembered.  Ai£  banoch,  about  you. 

GWAHAnol  liwtau,  difEerent  sie  fon,  Anglesea. 

colours.  bum,  I  have  been. 

esgob.  bishop.  CYCHWYN,  start. 

eglwys  gabeleiol,  Cathedral,  twlc,  pigsty. 

hebbwch,  peace.  ynysoebb,  islands. 

cyfanbie,  Continent  (Europe)  heibiau,  bands,  lots. 

cwch,  boat.  hyd  Y  wlab,  in  the  country. 

ehwng,  between.  ufubb,  obedient. 


PLUPERFECT  TENSE    vAilSEE  Teagoephenol). 

ENGLISH.  WELSH. 

Singular.  Plural.  Unigol.  Lluosog 

I  had  been.  We  had  been.  Buaswn.*  Buasem. 

Thou  hadst  been.      You  had  been.  Buasit.  Buasech. 

He  had  been.  They  had  been.  Buasai.  Buasent. 

Compound  Form  (Ffurf  Gyfansawdd) :— Oeddwn  wedi  bod,  &c. 

"  These  forms  are  used  generally  after  "  pe,"  if. 

FUTURE  TENSE  (Amsee  Dyfobol). 

Singular.  Plural.  Unigol.  Lluosog. 

I  shall  be.  We  shall  be.  Byddaf .  Byddwn. 

Thou  wilt  be.  You  will  be.  Byddi.  Byddwch. 

He  will  be.  They  will  be.  Bydd.  Byddant. 

FUTURE  PERFECT  (Amsee  Ail-bbyfobol). 
Singular.  Plural.  Unigol.  Lluosog. 

I  shall  have  been.  We  shall  have  been.    Byddwyf,  Byddom. 

byddof. 
Thou  wilt  have  been.    You  will  have  been.     Byddych,  Byddoch. 

ech,  och,  ot. 
He  will  have  been.        They  will  have  been.    Byddo.  Byddont. 

Conversational  (Spoken)  Form  :— Bwj-f ;  bôt ;  bo ;  bôm ;  bôch ;  bônt. 
Compound  Form  (Ffurf  Gyfansawdil)  :— Byddaf  wedi  bod,  &c,  &c. 


Byddaf  gyda  chwi  yf ory.  Byddwn  yn  barod  am  ddeg.  Pe  buaswn  yno 
ar  y  pryd  gallaswn  weled  y  bwystfil  gwyllt.  Fe  fydd  cyngherdd  yn  yr 
ysgoldy  yr  wythnos  nesaf .  Yr  oeddwn  wedi  bod  yn  y  dref  lawer  gwaith 
cyn  hyny.  Pan  fydd  yr  hîn  yn  deg,  talaf  ymwehad  a  chwi.  Dywedaf 
wrthych  pan  y  byddwyf  yn  barod. 


GEIRFA  (Vocabulary). 
AE  Y  PEYB,  at  the  time.  hin,  weather. 

BWYSTFIL.  beast.  TALAF  YMWELIAB  A  CHWI,  I  shall  pay 

GWYLLT.  Wild.  y°u  a  Visit- 

cyxgheebb,  concert.  DYWEBAF  WETHYCH,  I  shall  tell  you. 


WELSH  AND    ENGLISH   FOTt   DAY   SCHOOLS,    &C 


IMPERSONAL  FORMS  (Ffurf  Anmhersonol). 

Present  :— Ys,  ydys ;    It  is. 

Past  or  Imperfect  :— Oeddid,  byddid;    It  was. 

Perfect  :— Buwyd ;    It  has  been. 

Pluperfect  :— Buasid ;    It  had  been. 

Future  :— Byddis,  byddai ;    It  will  be. 

Future  Perfect  :— Bydder,  baer;    It  will  have  been. 


PRESENT   TENSE    (Aiiser   Presenol). 
VERB  "To  run"— "Rhedeg." 


ENGLISH. 

Singular. 

Plural. 

I  run. 

We  run. 

Thou  runnest. 

You  run. 

He  runs. 

They  run. 

WELSH. 

Unigol. 

Lluosoq. 

Rhedaf. 

Rhedwn. 

Rhedi. 

Rhedwch, 

Rhed,  Rheda. 

Rhedant. 

Compound  Form  (Ffurf  Gj'fansawdd):— 

Unigol.  Llinsng. 

Yr  wyf  yn  rhedeg,  &c. ;  Yr  ydym  yn  rhedeg,  &c. 

I  run,  or  am  running.  §c. ;  We  run,  or  are  running,  $c. 


Singular.  Plural. 

The  boy  runs.  The  boys  run. 

The  boy  is  running.  The  boys  are  running. 

Note.— If  the  Subject  is  Singular,  the  Verb  must  be  Singular ;  if  the 
Subject  is  Plural,  the  Verb  must  be  Plural. 
Verbs  (Singular) :— Runs,  walks,  tells,  reads. 
Verbs  (Plural) :— Run,  walk,  tell,  read. 

RULE— The  Verb  agrees  with  its  Subject  in  Number  and  Person. 


In  "Welsh  these  are  the  chief  rules  of  agreement  between  Subject  and 
Predicate. 

I.— If  the  Subject  is  a  Noun  and  comes  before  the  Verb,  the  Verb  will 
agree  with  its  Subject  in  Number  and  Person  :— 

Singular.  Plural. 

Y  bachgen  a  redodd.  Y  bechgyn  a  redasant 

The  boy  ran.  The  boys  ran. 

II.— If  the  Subject  is  a  Noun,  and  comes  after  the  Verb,  the  Verb  is 
always  Singular,  whether  the  Subject  is  Singular  or  Plural  :— 
Singular.  Plural. 

Rhedodd  y  bachgen.  Rhedodd  y  bechcryn. 

The  boy  ran.  The  boys  ran. 

Y  mae  y  ceffyl  yma.  Y  mae  y  ceflylau  yma. 

The  horse  is  here.  The  horses  are  here. 

III.— If  the  Stibject  is  a  Pronoun,  either  before  or  after  the  Verb,  the 
Verb  agrees  with  it  in  Number  and  Person : — 

Unigol.  Lluosog. 

Hi  aeth  >       o,  ,  Hwy  a  ddaethant )       „.. 

Aeth  hi  \  ~  She  went  Daethant  hwy        {  =  2  '^  came- 


Ì6  WELSH   AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 

IV.— A  Singular  Subject  followed  by  a  numeral  adjective  (daw,  tri,  $-c), 
requires  a  plural  Verb  after  it  :— 

Y  ddau  lane  a  waeddasant.        The  two  lads  shouted. 
Note.— The  Verb  "Bod"  (To  Be)  is  often  used  in  the  Singular,  even 
when  there  is  a  plural  Subject  before  it  :— 

Mi  gollais  y  defaid  oedd  ar  y  mynydd. 
1  lost  the  sheep  that  were  on  the  mountain. 


Singular. 
Y  mae'r  tân  yn  llosgi  y  mawn.  Y  mae'r  boneddwr  yn  gwisgo  ei  faneg. 
Y  mae'r  ystafell  yn  gynes.  Y  mae'r  tad  yn  cosbi  y  plentyn  am  ei  ym- 
ddygiad  drwg.  Y  mae'r  llwynog  yn  dyf od  allan  yn  ystod  y  nos.  Y  mae'r 
masnachwr  yn  cynyg  ei  nwyddau  ar  werth.  Y  mae'r  frân  yn  bwyta'r 
gwenith.  Y  mae'r  ci  bron  marw  o  newyn.  Y  mae'r  masnachwr  yn  cau 
ei  fasnachdy.  Adeilada  yr  aderyn  ei  nyth  yn  ofalus.  Yf  y  ceffyl  ddwr 
bob  boreu.  Brefa  yr  oen  ar  ol  ei  fam.  Y  mae'r  neidr  yn  greadur  cyf- 
rwys.  Y  mae'r  brenin  yn  eistedd  ar  ei  orsedd.  Y  mae'r  dyn  meddw  yn 
creu  cynhwrf  yn  yr  ystryd. 

Exercise.— Put  these  Sentences  in  the  Plural. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

MAWN,  peat.  masnachwb,  merchant,  tradesman. 

boneddwb,  gentleman.  cynyg,  offers. 

gwisgo,  wears ;  puts  on.  nwyddau,  goods. 

maneg,  glove.  ab  webth,  for  sale. 

YSTAFELL,  room.  BEAN,  Crow. 

cynes,  warm.  gwenith,  wheat. 

COSBI,  punishes.  BEON  MARW,  nearly  dying. 

YMDDYGIAD  DP.WG,  bad  conduct.  NEWYN,  hunger. 

LLWYNOG,  fox.  MASNACHDY,  shop. 

dyfod  allan,  comes  out.  yn  ofalus,  carefully. 

GOESEDD,  throne.  YF,  drinks. 

CEEU  CYNHWEF,  makes  (creates)    BEEFA,  bleats. 

a  disturbance.    ^  01<i  after. 
MEDDW,  drunken.  cyfbwys,  subtle ;  cunning. 

yn  ystod,  during.  neide,  snake. 


Plural. 

Y  mae'r  plant  yn  derbyn  addysg  dda  ar  yr  aelwyd  gartref .  Y  mae'r 
athrawon  yn  ddyfal  wrth  eu  gwaith.  Y  mae  plant  da  yn  ufuddhaui'w 
hathrawon.  Y  mae  mynyddau  Cymru  yn  uchel  iawn.  Rbeda  y  gwartheg 
ar  ol  eu  gilydd  ar  y  dolydd.  Mae'r  awelon  yn  chwythu  yn  y  coed.  Pora 
y  defaid  yn  ddyfal  heb  godi  eu  penau.  Y  mae'r  plant  yn  difyru  eu 
hunain  ar  y  lawnt  o  flaer,  y  tŷ.  Y  mae'r  gwersi  yn  eithaf  parod.  Y  mae'r 
sêr  yn  dysgleirio  yn  y  nos.  Y  mae  ymwelwyr  lawer  yn  dyfod  i  Ogledd 
Cymru.  Y  mae  llawer  o  bobl  yn  byw  yn  Cwm  Rhondda.  Y  mae  fferm- 
wyr  Cymru  yn  dlawd.  Y  mae  canwyr  da  yn  Neheudir  Cymru.  Y  mae 
beirdd  da  yng  Ogledd  Cymru.   Y  mae  deuddeg  o  siroedd  yn  Nghymru. 


WELSH  AND   ENGLISH   FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


GEIRFA  (Vocabulary). 


debbyjt,  receive. 

addysg,  education,  training. 

aelwyd,  hearth. 

gabteef,  at  home. 

athbawon,  teachers. 

dtfal,  busy,  dihgent. 

weth  EU  gwaith,  at  their  work. 

UPUDDHATJ,  obey. 

UFUDDHAIT  i'W  HATHEAWON. 

obey  their  teachers. 
CTMETT,  Wales. 
eheda,  run. 

GWAETHEG,  COWS,  Cattle. 

dolydd,  meadows. 
awelon,  breezes,  winds. 

CHWYTHU,  blow. 

coed,  trees. 

yn  ddyfax,  busily,  diligently. 


HEB  GOBI  EU  PENAU,  without  raising 
their  heads. 
difybu,  amuse. 
eu  HUNAlN,  themselves. 
lawnt,  green. 
eithap  PAEOD,  quite  ready. 
see,  stars. 
dysgleieio,  shine. 
YN  Y  NOS,  by  night. 
YMWELWYE  LAWEE,  many  visitors. 
gogledd  cymeu,  North  Wales. 
CW3I  ehonbda,  Rhondda  Valley. 

TBAWD,  poor. 

ffeemwye  cymeu,  farmers  of  Wales 
canwye,  singers. 

DEHEUBIE,  South. 

Beiedd,  bards. 

deuddeg  o  sieoedb,  twelve  counties 


TENSES  OF  VERBS  (Amseeau  Beefau). 


Present       Past  Past 

Tense.       Tense.         Participle. 


come, 

go, 

blow, 

choose, 

grow, 

throw. 

shoot, 

know, 


lie, 

catch, 

see, 

faU, 

hear, 

(I)  am, 

teach, 


came, 

went, 

blew, 

chose, 

grew, 

threw, 

shot, 

knew, 


lay, 

caught, 

saw, 

fell, 

heard, 

was, 

taught, 


gone 

blown 

chosen 

grown 

thrown 

shot 

known 


lain 

caught 

seen 

fallen 

heard 

been 

taught 


"WELSH. 

Amser  Amser  Cyfraniad 

Presenol.       Gorphenol.  Gorphenol. 

=  dyfod,         daeth,  wedi  dyfod. 

=  myned,       aeth,  wedi  myned. 

-  chwythu,    chwythodd,  wedichwythu. 

=  dewis,         dewisodd,  wedi  dewis. 

=  tyfu,  tyfodd,  wedi  tyf u. 

=  taflu,  taflodd, 

=  saethu,       saethodd, 

=  gwybod,     gwybu  or 

gwyddai, 
adwaen,  &c. 
adnabod,  &c. 

=  gorwedd,    gorweddodd,wedi  gorwedd. 

=  dal,  daliodd,  wedidal. 

=  gweled,       gwelodd,  wedi  gweled. 

.  I  syrthio,     syrthiodd,  wedi  syrthio. 

(  cwympo,  cwympodd.  wedi  c'wympo. 

■■  clywed,       cly wodd,  wedi  clywed. 

=  wyf,  oeddwn,  wedi  bod. 

;  dysgu,         dysgodd,  wedi  dysgu. 


wedi  taflu. 
wedi  saethu. 
wedi  gwybod. 


EXERCISES.— (1)  Put  the  word  boy  before  each  of  these  words,  thus  — 
The  boy  comes  ;  the  boy  came ;  the  boy  has  come.  (2)  Put  boys  thus  •— 
The  boys  come,  &c. 


18  WELSH  AND   ENGLISH   FOR   DAY   SCHOOLS,    &C. 

PAST  TENSE  (Amseb  Goephenol). 

ENGLISH.  "WELSH. 

I  ran,  "We  ran.  Rhedais,  Rhedasom. 

Thou  ranst,  You  ran.  Rhedaist,  Rhedasoch. 

He  ran,  They  ran.  Rhedodd,  Rhedasant. 

IMPERFECT  FORM  (Fftjbf  Anoephenol). 
I  used  to  run  =  byddwn  yn  rhedeg ;  rhedwn.* 

Thou  usedst  to  run  =  byddit  yn  rhedeg ;  rhedit.* 

He  used  to  run  =  byddai  yn  rhedeg,  rhedai.* 

We  used  to  run  •    =  byddem  yn  rhedeg ;  rhedem.* 

You  used  to  run  =  byddech  yn  rhedeg,  rhedech. 

They  used  to  run  =  byddent  yn  rhedeg ;  rhedent.* 

David  used  to  run  =  byddai  Dafydd  yn  rhedeg ; 

rhedai  Dafydd. 
*  These  forms  are  used  also  of  the  Imperfect  Tense  :— 

I  was  running,  &c.,  =  yr  oeddwn  yn  rhedeg,  &c. 


Remember — 
Aethum,  eis  =    I  went.  Aeth       =    He  went. 

Deuai,  daeth,  delai     =    He  came.  Cefais      =    I  had. 

Cai,  caff  ai  =    He  had. 

Note  the  endings  in  Welsh  for  Past  Tense  :— ais,  aist,  odd;  asom,  asoch,  asa 
Imperfect  Form  :—wn,  it,  ai;  em,  eeh,  ent. 


Daeth  hen  filwr  a  choes  bren  i'r  pentref.  Fe  chwythodd  y  gwynt  y  dâs 
gwair  i  lawr.  Fe  ddewisodd  fy  nghyfaill  yr  afal  goreu.  Tyf  odd  yr  ŷd  yn 
dda  y  Ilynedd.  Taflodd  y  crwt  y  gath  bendra-mwnwgl  i'r  afon.  Daeth 
ataf  a'r  sebon  ar  ei  wyneb,  a'r  ellyn  yn  ei  law,  yn  llewys  ei  grys.  Saethodd 
yr  helwr  y  cwningod.  Gwyddai  y  fam  fod  y  plenty  n  yn  sal.  Yr  oedd  y 
gath  yn  gorwedd  o  flaen  y  tân.  Gafaelodd  y  ci  yn  y  blaidd  gerfydd  ei 
wddf.  Dododd  y  i'orwyn  y  llaeth  ar  y  bwrdd.  Llewygais  pan  welais  y 
morwr  yn  syrthio  dros  y  bwrdd  i'r  môr.  Byddwn  yn  dysgu  fy  llyfr  yn  yr 
ardd.  Bu  fy  mrodyr  yn  hir  yn  yr  ysgol  yn  y  dref,  a  cherddent  yno  bob 
dydd  oddi  cartref.  Bu  yn  agos  i  mi  ddal  yr  ysgyfarnog.  Bu  yn  agos  i'r 
own  ddal  y  llwynog.    Bu  eich  mam  bron  llewygu  yn  y  cyngerdd. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

milwe,  soldier.  pod  yn  sal,  was  unwell,  ill,  sick. 

A  choes  been,  with  a  wooden  leg  oedd  yn  goewedd,  was  lying. 

chwythodd,  blew.  gafaelodd,  seized,  took  hold  of. 

das  gwaie,  hay  stack.  blaidd,  wolf. 

I LAWB,  down.  geepydd,  by. 

dewisodd,  chose.  GWDDI",  neck,  throat. 

goeetj,  best.  dododd,  put,  placed. 

typodd,  grew.  bwedd,  table. 

yd,  corn.     (Name  the  different  DE03  Y  bwedd,  over-board  (of  a 

kinds  of  corn.)  ship). 

Y  LLYNEDD,  last  year.  llewygais,  I  fainted. 

cewt.  boy.  (Give  all  the  Welsh  yn  syethio,  fall, 

words  you  remember  for 4  boy.'  byddwn  yn  dysgu,  I  used  to  learn. 


"WELSH   AND   ENGLISH   FOR    DAY   SCHOOLS,  &C. 


bendea-:mwnwgl,  topsy-turvy ;  bit,  were. 

headlong.  chebddext.  they  used  to  walk. 

a'b  sebon,  with  the  soap.  bu  yn  agos  i  mi  ddal,  I  nearly 

a'b  ellyn,  and  the  razor.  ysgyfaexog,  hare.                 [caught. 

YN  LLEWYS  EI  GBY3,  in  his  shirt  BU  YN  AG03  l'B  CWN  DDAL,  the  dogs 

sleeves.  nearly  caught. 

HELWE,  hunter,  huntsman.  BU  beon  llewygu,  nearly  fainted  : 

gwyddai,  knew.  almost  fainted. 

cwningod,  rahbits.  cyngheedd,  concert. 
ODDI,  from. 


EXEE.OISE.— (1)  Write  in  English  twelve  things  the  farmer  uses  :-as 
plough,  harrow,  spade.  (2)  Six  things  the  shop-keeper  uses.  (3)  Things 
the  quarryman  uses.    (4)  Things  the  collier  uses. 


PERFECT  TENSE  (Amsee  Peeefaith,  neu  Amsee  Goephexol). 

ENGLISH.  WELSH. 

I  have  run,  We  have  run.         Wyf  wedi  rhedeg,      Ydym  wedi 

rhedeg. 

Thou  hast  run,      You  have  run.        Wyt  wedi  rhedeg,     Ydych  wedi 

rhedeg. 

He  has  run,  Thou  have  run.       Mae  wedi  rhedeg,      Maent  wedi 

rhedeg. 

Other  Forms  .-—Bum  yn  rhedeg ;  darf  u  i  mi  redeg,  &c. 


The  man  has  written ;  The  tree  has  fallen. 

The  men  have  written  ;         The  trees  have  fallen. 


Y  mae'r  fam  wedi  myned  i  anfon  (hebrwng)  y  ferch  i  orsaf  y  rheil- 
ffordd.  Y  mae'r  lleidr  wedi  cynyg  ysbeilio  y  teithiwr  o'r  blaen.  Y  mae'r 
gweinidog  wedi  myned  i'r  fynwent  gyda'r  angladd.  Y  mae'r  ddafad  ddu 
wedi  bod  yn  crwydro  ar  y  bryniau  am  ddiwrnodau.  Y  mae  y  dyn  ieuanc 
wedi  cael  anwyd  trwm.  Y  mae'r  melinydd  wedi  gwerthu  y  gwenith.  Y 
mae'r  seiri  wedi  gorphen  eu  gwaith.  Y  mae'r  forwyn  wedi  tori  y  ffenestr. 

Y  maent  wedi  gwneud  eu  sums  yn  iawn.  Y r  ydym  wedi  gadael  ein  gwaith. 
Yr  ydym  wedi  cadw  ein  addewid.   Y  mae'r  plant  wedi  ymadael  o'r  ysgol. 

Y  mae'r  llongau  wedi  rhedeg  yn  erbyn  y  creigiau.  Y  mae'r  meistr  wedi 
rhoddi  gwobr  i'r  bachgen  goreu.  Y  mae'r  ci  wedi  ymoaod  ar  y  cardotyn 
yn  ffyrnig.  Y  mae'r  llytbyrau  yma  wedi  ymddangos  lawer  gwaith  yn  y 
papyrau  newyddion.    Y  mae'r  milwr  wedi  ei  gosbi  am  anufudd-dod. 


GEIEFA  (Vocabulary). 

ANFON,  send.  SEIEI,  carpenters. 

GOBSAF  Y  EHEiLFFOEDD,  railway  wedi  goephen,  have  finished. 

station.  moewyn,  servant  girl,  maid. 

LLEIDB,  thief.  wedi  TOBI,  has  broken. 

wedi  cynyg,  has  attempted.  wedi  gwneud,  have  done.    (Xever 
ysbeilio,  rob.  say,  make  sums). 

teixhiwe,  traveller.  addewid,  promise. 


20 


WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY    SCHOOLS,    &C. 


GWEiNiDoa,minister. 
mynwent,  churchyard. 
gyda'b  angladd,  with  the 
funeral. 

WEDI  BOD  YN  CEWYDEO,  has 

been  wandering. 

BEYNIATJ,  hills. 

wedi  cael,  has  had. 
anwyd  tewm,  bad  cold : 
melinydd,  miller. 

WEDI  GWEETHU,  has  Süld. 

gwenith,  wheat. 
anueudd-dod,  disobedience. 


wedi  ymadael,  have  left. 

LLONGATT,  ships. 


wedi  ehoddi,  has  given. 

GWOBE,  reward. 

wedi  ymosod,  has  attacked.    (Never 

say  on  after  attack.) 
yn  FFYENIG,  savagely. 
wedi  ymddangos,  have  appeared. 
elawee  gwaith,  many  times. 
wedi  El  GOSBi,  has  been  punished. 


TENSES  OF  VERBS  (Amserau  Eebfau). 

ENGLISH. 

WELSH. 

Present. 

Past. 

Past  Participle. 

begin, 

began, 

begun 

= 

dechreu. 

bite, 

bit, 

bit,  bitten 

= 

brathu,  cnoi. 

do, 

did, 

done 

= 

gwneud. 

eat, 

ate, 

eaten 

= 

bwyta. 

fly, 

flew, 

flown 

= 

hedeg,  hedfan, 

freeze, 

froze, 

frozen 

= 

rhewi. 

hew, 

hewed, 

hewn 

= 

naddu. 

hold, 

held, 

held 

= 

dal. 

ride, 

rode, 

ridden 

= 

marchogaeth. 

shake, 

shook, 

shaken 

= 

ysgwyd,  siglo. 

shear, 

sheared, 

shorn,  sheared 

= 

cneifio. 

sink, 

sank, 

sunk 

= 

suddo,  soddi. 

sow, 

sowed, 

sown 

= 

hau. 

spin, 

span, 

spun 

= 

nyddu. 

spring, 

sprang, 

sprung 

= 

neidio. 

swear, 

swore, 

sworn 

= 

tyngu. . 

tear, 

tore, 

torn 

= 

rhwygo,  tori. 

weave, 

wove, 

woven 

— 

gweu. 

Exeecises.  —  (1)  Write  sentences  in  the  Perfect  Tense  with  the 
above  Verbs.  Use  the  third  column.  (2)  Write  sentences  in  the 
Present  Tense  with  the  same.    Use  the  first  column. 

Translate.— Y  mae'r  ddynes  yn  gweu  hosanau  {knit).  Ymae'r  gwe- 
hydd  yn  gweu  y  brethyn  {weave).  Fe  dorodd  y  plentyn  ei  lyfr  {tear).  Y 
mae'r  crwt  drwg  yn  naddu  y  desc.  Y  mae  hi  yn  rhewi  yn  y  nos.  Y 
mae'r  milwr  yn  marchogaeth  ei  farch.  Y  mae'r  plant  wedi  bwyta  y  bara 
i  gyd.  Fe  neidiodd  y  morwr  i'r  dŵr  ar  ol  y  plentyn.  Fe  wnaeth  Dafydd 
bedair  sum  heddy  w.  Fe  wnes  inau  chwech  ddoe.  Gallaf  ddarllen  yn  dda, 
ond  ni  îcdraf  wneyd  sums. 


WELSH  AND   ENGLISH  FOE,  DAY   SCHOOLS,    &C.  21 

PLUPERFECT  TENSE  (Amsee  Tragoephenol). 

ENGLISH.  WELSH. 

Singular.  Plural.  Unigol.  Lliosog. 

I  had  run,  We  had  run.  Rhedaswn,       Rhedaseni. 

Thou  hadst  run,  You  had  run.  Rhedasit,  Rhedasech. 

He  had  run,  They  had  run.  Rhedasai,  Rhedasent. 

WELSH  (Ffurf  Gyfansawdd). 
Oeddwn  wedi  rhedeg,  Oeddem  wedi  rhedeg. 

Oeddit  wedi  rhedeg,  Oeddech  wedi  rhedeg. 

Oedd  wedi  rhedeg,  Oeddent  wedi  rhedeg. 

Also:    Byddwn  wedi  rhedeg,  &c.    {Habit.) 
Subjunctive  Mood :— Buaswn  wedi  rhedeg,  &c. 


Wedi'r  eneth  orphen  ei  gwaith,  aeth  allan  i  chwareu.  Wedi'r  fuwch 
gael  ei  lladd  gan  fellten,  llusgwyd  ei  chorph  ymaith  gan  y  bobl.  Cyn  y 
gellid  ei  hatal,  yr  oedd  y  ddynes  wedi  taflu  ei  hun  i'r  afon.  Cyn  y  gellid 
ei  ddal,  yr  oedd  y  lleidr  wedi  cael  cyfle  i  ddianc.  Yr  oeddwn  wedi  rhoddi 
yllyfrau  allan,  cyn  irai  o'r  plant  dd'od  i  fewn.  Yr  oedd  y  foneddiges 
wedi  colli  ei  harian,  cyn  iddi  ddychwelyd  o'r  farchnad.  Yr  oedd  y  gath 
wedi  dal  dwy  lygoden,  cyn  iddi  ddyfod  i'r  tŷ.  Wedi'r  forwyn  agor  y 
ffenestr,  rhuthrodd  y  gwynt  i  fewn  yn  erbyn  ei  gwyneb.  Ýr  oedd  yr 
ysgolheigion  wedi  cael  eu  dysgu  i  fod  yn  brydlon.  Èr  fod  y  milwr  wedi 
ei  glwyfo,  ymladdai  yn  ddewr.  Er  fod  y  tywysog  wedi  bod  yn  fachgen 
ieuanc  drwg,  gwnaeth  f renin  doeth.  Cyffesodd  y  bachgen  dewr  mai  efe 
oedd  wedi  tori  y  ffenestr  drwy  ddamwain.  Pan  fyddwn  wedi  gorphen  fy 
ngwaith,  anfonai  fy  llysfam  (mam- won)  fi  i'r  gwely.  Pan  fyddai  y  ci  wedi 
darganfod  draenog,  cyfarthai  yn  uchel. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

wedi'r  eneth  oephen,  after  the  rhuthrodd,  rushed. 

girl  had  finished.  ysgolheigion,  scholars. 

wedi  cael  ei  lladd,  had  been  wedi  cael  eu  dysgu,  had  been 

killed.  taught. 

mellten,  lightning.  prydlon,  punctual. 

llusgwyd,  was  dragged.  EE  fod  y  milwr  wedi  ei  glwyfo, 

corph,  body.  though  the  soldier  had  been  wounded 

cyn  Y  gellid  ei  hatal,  before  she  ymladdai,  he  fought. 

could  be  stopped.  YN  dDEWE,  bravely. 

dal,  catch.  tywysog,  prince. 

cyfle,  chance.  gwnaeth,  made. 

boneddiges,  lady.  CYFFESODD,  confessed. 

cyn  iddi  ddychwelyd,  before  she  tewy  ddamwain,  by  accident. 

returned. 
MARCHNAD,  market. 

dwy  lygoden,  two  mice.  anfonai,  used  to  send. 

cyn  iddi  ddyfod,  before  she  came,  llys-fam,  step-mother. 

darganfod,  discover.  draenog,  hedgehog. 

ymaith,  away.  daliwyd,  was  caught. 

dianc,  escape.  doeth,  wise. 

dewr,  brave.  cyfarthai,  barked. 


WELSH  AND  ENGLISH   FOR  DAY    SCHOOLS,    &C. 


TENSES  OF  VERBS  (Amserau  Berfau). 

ENGLISH. 

WELSH. 

Present. 

Past. 

Past  Participle. 

have, 

had, 

had 

— 

cael,  cafodd,  wedi  cael. 

sell, 

sold, 

sold 

= 

gwerthu. 

break, 

broke, 

broken 

= 

tori. 

leave, 

left, 

left 

s= 

gadael,  gadawodd. 

run, 

ran, 

run 

= 

rhedeg. 

write, 

wrote, 

written 

= 

ysgrifenu. 

give, 

gave, 

given 

= 

rhoddi. 

lose, 

lost, 

lost 

=• 

colli. 

fight, 

fought, 

fought 

= 

ymladd. 

rise, 

rose. 

risen 

= 

eodi  (Intrans.  Verb). 

raise, 

raised, 

raised 

— 

codi  (Trans.  Verb). 

lay, 

laid, 

laid 

= 

gosod  (Trans.  Verb  — distin- 
guish from  lie). 

drive, 

drove, 

driven 

= 

gyru. 

drink, 

drank, 

drunk 

= 

yfed. 

sing, 

sang, 

eung 

— 

canu. 

Exercises.— (1)  Write  six  sentences  with  the  Verb  rise.  (2)  Write  six 
sentences  with  the  Verb  raise.    (3)  Three  with  lie.    (4)  Three  with  lay. 

Translate.— Mi  godais  yn  foreu  heddyw.  Mi  godais  y  llyfr  o'r  llawr. 
Fe  gododd  y  bach  gen  y  llyfr.  Y  mae  meistr  yn  codi  am  chwech.  Syrth- 
iodd  y  baban,  a  chododd  ei  fam  ef  i  fyny.  Codwch  fy  het,  os  gwelwch  yn 
dda.    Y  mae  yn  bryd  i  ni  godi.    Codwch  y  gareg. 


FUTURE   TENSE    (Amser  Dyeodol). 


Singular. 
I  shall  run, 
Thou  wilt  run, 
He  will  run, 


Plural. 
We  shall  run. 
You  will  run. 
They  will  run. 


The  same  as  Present  in 
Welsh. 


Compound  Form  (Ff  urf  Gyfansawdd)— Byddaf  yn  rhedeg,  &c. 

Some  Verbs  show  Future  Tense  by  a  Vowel  change  thus:— cadw, 
ceidw;  galw,  geilw;  ateb,  etyb  ;  para,  pery;  gwrandaw,  gwrendy ;  dyro, 
dyry ;  rhoddi,  rhj/dd. 


FUTURE  PERFECT  (Amser  Ailddyeodol) 

Singular.                            Plural. 

Unigol. 

Lluosog. 

I  shall  have  run,          We  shall  have  run. 

Rhedwyf, 

Rhedom. 

Thou  wilt  have  run,    You  will  have  run. 
He  will  have  run,        They  will  have  run. 

Rhedeeh, 

ych,  ot, 
Rhedo, 

Rhedoch. 
Rhedont. 

Compound  Form  (Ffmi  Gyfansawdd)— (1)  Byddwyf  yn  rhedeg,  &c. 
(2)  Byddaf  wedi  rhedeg,  &c. 


WELSH   AND   ENGLISH   FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


23 


Mi  af  i'r  dref  yr  wythnos  nesaf.  Fe  red  Dafydd  ar  eicli  ol.  Byddwn 
wedi  dysgu  ehi  gwersi  pan  ddaw  yr  athraw  yraa  etto.  Caf  eich  gweled 
etto.  Fe  geidw  oi  air.  Fe  etyb  y  f  orwyn  chwi.  Fe  dry  allan  yn  braf  yn 
fuan.  Ni  phery  y  rhew  yn  hir.  Byddaf  wedi  dal  yr  ysgyfarnog  pan  welaf 
chwi  nesaf. 


TENSES  OF  VERBS  (Amsebatj  Bebfatj). 


ENGLISH. 

WELSH. 

Present. 

Past. 

Past  Participle. 

chide, 

chid, 

chidden 

= 

ceryddu,  beio. 

draw, 

drew, 

drawn 

= 

tynu. 

hide, 

hid, 

hidden 

= 

cuddio,  celu. 

mow, 

mowed, 

mown 

— 

lladd  (gwair). 

ring, 

rang, 

rung 

= 

canu  (y  gloch). 

sew, 

sewed, 

sewn 

= 

gwn'io,  pwytho. 

shave, 

shaved, 

shaven 

= 

eillio. 

show, 

showed, 

shown 

= 

dangos. 

slay, 

slew, 

slain 

= 

lladd. 

speak, 

spoke, 

spoken 

= 

siarad. 

spit, 

spat, 

spit,  spitten 

= 

poeri. 

steal, 

stole, 

stolen 

BO 

lladrata. 

take, 

took, 

taken 

= 

cymeryd. 

tread, 

trod, 

trodden 

= 

sathru,  sengu,  damsang. 

wear, 

wore, 

worn 

~ 

gwisgo. 

NUMERALS  (Rhifnodatt). 

Y  mae'r  ŵydd  yn  chwe'  mlwydd  oed.  Yr  wyf  yn  saith  oed.  Beth 
ydyw  eich  oed,  fy  machgen  ?  Yr  wyf  yn  cerdded  (myn'd,  gyru)  ar  fy 
neuddeg.  Y  mae  dau  geffyl  yn  y  cae.  Y  mae  deg  bràn  ar  y  goeden.  Yr 
oedd  deuddeg  llwyth  yn  Israel.  Y  mae  ugain  o  blant  yn  yr  ysgoldy.  Y 
mae  naw  ugain  o  blant  yno.  Y  mae  dros  haner  cant  o  blant  gartref 
heddyw.  Efe  yw  y  trydydd  yn  y  dosbarth.  Hi  yw  y  drydedd  yn  y  dos- 
barth.  Yr  wyf  yn  darllen  y  bedwaredd  benod  o'r  pedwerydd  llyfr.  Y 
mae  mil  o  ddefaid  ar  y  mynydd.    Y  mae  dwy  fil  o  ddefaid  ar  y  bryn. 


GEIRFA  (Vocabulary). 


gwydd,  goose. 

chwe'  mlwydd  oed,  six  years  old. 

oed,  age. 

CERDDED  AR  FY  NEUDDEG,  in  my 

twelfth  year. 

DAU  GEFFYL,  two  horses. 

detjddeg  llwyth,  twelve  tribes. 
ugain  O  blant,  twenty  children. 
dbos  haneb  cant,  over  fifty. 


gabtbef,  at  home. 

TE  YD  YDD,  third. 

deydedd,  third  (fern.) 

DOSBARTH,  class. 
PEDWERYDD,  fourth. 

penod,  chapter. 

mil  o  ddefaid,  a  thousand  sheep. 

dwy  fil,  two  thousand. 


WELSH   AND   ENGLISH   FOR   DAY   SCHOOLS,    &C. 


VERBS  AND  THEIR  TENSES  (Berfatt  a'u  HAMSEBA.tr). 

ENGLISH. 

WELSH. 

Present. 

Past. 

Past  Participle. 

feel, 

felt, 

felt 

= 

teimlo. 

find, 

found, 

found 

= 

cael,  (Past)  cafodd. 

fling, 

flung, 

flung 

= 

taflu. 

keep, 

kept, 

kept 

= 

cadw. 

leave, 

left, 

left 

= 

gadael.(Pa.si)  gadawodd. 

make, 

made, 

made 

= 

g\vneu.d,{Past)  gwnaeth. 

pay, 

paid, 

paid 

= 

talu. 

seek, 

sought, 

sought 

= 

chwilio,  ceisio. 

send, 

sent, 

sent 

— 

anfon. 

shoe, 

shod, 

shod 

= 

pedoli. 

sit, 

sat, 

sat 

= 

eistedd. 

spill, 

spilt. 

spilt 

= 

tywallt,  colli. 

spill  blood 

= 

tywallt  gwaerl. 

spill  ink 

= 

colli  inc. 

strike, 

struck. 

struck 

— 

euro,  taro. 

tell, 

told. 

told 

= 

dweyd. 

weep, 

wept, 

wept 

— 

wylo. 

Exercise.— Write  sentences  with  these  words  in  English :— eneuen 
(nut) ;  cnau  (nuts) ;  addawodd  (promised) ;  gwichian  (squeak) ;  anghofiodd 
(forgot) ;  ymenyn  (butter) ;  dros  (over) ;  rhy  (too) ;  berwi  (boil) ;  ymwelai 
(visited) ;  cadach  (napkin) ;  dychrynllyd  (dreadful) ;  twyllodrus  (deceitful) ; 
cai'an  (trough) ;  gwasanaeth  (service)  ;  côr  (choir). 


ARTICLES  (Banodau). 

Prynais  y  fuweh.  Lleddais  y  mochyn.  Syrthiodd  y  cawr  yn  y  frwydr. 
Yr  oedd  y  gwartheg  yn  pori  ar  y  ddôl.  Darfu  i'r  eerbyd  syrthio  i'r  llyn. 
Y  mae  yr  agoriad  (allwedd)  ar  astell  uwch  ben  y  drws.  Collais  gi  yn  y 
dref .  Gwerthais  gyllell  am  swllt.  Prynodd  iy  nghefnder  iâr.  Aeth  y 
gŵr  i'r  cae,  ond  aeth  y  wraig  i'r  capel.  Clywodd  lais  ei  fab  yn  ngwaelod 
y  cae.  Clywodd  y  carw  gri  yr  helwyr.  Gwerthir  cig  yn  y  dref  am  dair 
ceiniog  y  pwys.  Gwerthir  y  brethyn  am  goron  y  Hath.  Ychydig  ddydd- 
iau  yn  ol  yr  oedd  angladd  yn  y  pentref .  Ychydig  flynyddoedd  yn  ol  ced- 
wid  arth  fawr  yn  y  dafarn  yma.  Y  ddau  greadur  mwyaf  yn  ein  gwlad  ni 
ydyw  ceffyl  a  buweh.  Mi  ddychwelaf  i  chwi  dair  o'r  defaid.  Tarawodd 
fi  yn  fy  nhalcen  á  chareg.  Y  mae'r  foneddiges  yn  myned  i'r  eglwys  mewn 
eerbyd.  Nid  wyf  fi  yn  ddyn  cyf oethog.  Gwerthais  hwch  a  naw  o  berchyll, 
a  phrynais  ddwsin  o  ddefaid  â'r  arian. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

peynais  y  fuwch,  I  bought  the  cow.  CM,  cry. 

prynais  fuwch,  I  bought  a  cow.  tair  CEiNiOQ  Y  pwys,  three  pence  a 

lleddais,  I  killed.  pound. 

Cawr,  giant.  coron  y  llatii,  Five  shillings  a  yard. 


WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


bbwyde,  battle. 

GWAETHEG,  COWS,  cattle. 

OEDD  yn  poei,  were  grazing. 
DAEFU  i'e  ceebyd  stetiiio,  the 

carriage  fell. 
agoeiad,  key. 

ttwch  ben  y  drws,  above  the  door. 
cefndee,  cousin. 
gwe,  husband. 

GWEAIG,  Wife. 

llais  Ei  fab,  his  son's  voice. 

GWAELOD,  bottom. 

caew,  stag. 

HWCH,  SOW. 

astell,  board. 


BBETHYN,  Cloth. 

YCHYDIGDDYDDIAT7  YN  OL,  a  few  days 
ago. 

cedwld,  was  kept. 

MAWE,  big,  large. 

ty  tafaen,  public  house,  inn. 

mwyaf,  largest,  biggest. 

ceffyl,  a  horse. 

mi  ddychwelaf,  I  shall  return. 

aeth,  bear. 

tabawodd,  he  struck. 

talcen,  forehead. 

CYFOETHOG,  rich. 

A  naw  o  bebchyll,  with  a  litter  of 
nine  pigs. 


TENSES  OF  VERBS 

(Amsebau  Beefau). 

ENGLISH. 

WELSH. 

Present. 

Past. 

Past  Participle. 

meet, 

met, 

met 

= 

cyfarfod,  cwrdd. 

read, 

read, 

read 

= 

darllen. 

say, 

said, 

said 

=s 

dweyd. 

shine, 

shone, 

shone 

= 

dysgleirio,  ty  wynu. 

sleep, 

slept, 

slept 

= 

cysgu. 

spend, 

spent, 

spent 

= 

gwario. 

stand, 

stood, 

stood 

= 

sefyll,  (Past)  safodd. 

sting, 

stung, 

stung 

= 

brathu,  pigo. 

think, 

thought, 

thought 

= 

meddwl,  meddyliodd. 

win, 

won, 

won 

= 

enill. 

awake, 

awaked,  \ 
awoke,    j 

\           awaked 

= 

defi'ro,  dihuno. 

behold, 

beheld, 

beheld 

== 

gweled. 

bind, 

bound. 

bound 

= 

rhwymo. 

bring, 

brought, 

brought 

= 

dwyn,  dygyd,  cludo. 

crow, 

crew, 

crowed 

= 

canu  (felceiliog). 

Exeecise.— Make  sentences  with  these  words  in  English  :— Doethach 
(wiser) ;  llwyddiant  (success) ;  dechreuad  (beginning) ;  argraphu  (print) ; 
llawen  (happy) ;  traethawd  (essay);  methdalwr  (bankrupt) ;  lies  (benefit)  ; 
parhaodd  (continued) ;  geneu  (mouth) ;  synwyrol  (intelligent)  ;  toddi,  meir- 
ioli  (thaw) ;  toddi  plwm  (melt  lead). 


TENSES  OP  VERBS  (Beefau  Amseba 

ENGLISH. 

WELSH 

Present. 

Past. 

Past  Participle. 

beat, 

beat, 

beaten              =    euro. 

bend, 

bent, 

bent                   =    plygu. 

bleed, 

bled, 

bled                    =    gwaedu. 

breed, 

bred, 

bred                  =    magu. 

26 


WELSH  AND   ENGLISH   FOR  DAY   SCHOOLS,    &0. 


Present. 

Past. 

Past  Particle. 

buüd, 

built, 

built 

= 

adeiladu. 

buy, 

bought, 

bought 

= 

prynu. 

creep, 

crept, 

crept 

= 

ymlusgo. 

dig, 

dug, 

dug 

= 

palu,  ceibio. 

feed, 

fed, 

fed 

= 

porthi,  bwyda. 

flee, 

fled, 

fled 

= 

dianc,  ffoi. 

get, 

got, 

got 

= 

cael.    (Past)—  cafockl. 

hang, 

hanged 

hanged 

— 

crogi. 

hung, 

hung 

= 

hongian. 

hold, 

held, 

held 

= 

dal,  gafaelyd. 

lead, 

led, 

led 

= 

arwain,  tywys. 

lend, 

lent, 

lent 

*= 

benthyca,  rhoddi  benthyg 

Exercise.— "Write  sentences  with  these  words  in  English:— Arferiad 
{habit);  deall  {understand);  rhydd  (free);  marwolaeth  (death);  dioddef 
(suffer)  ;  anghyfiawn  (unjust)  ;  gorchfygu  (conquer) ;  cyneithu  (translate) ; 
cysgodd  (slept);  ymguddio  (hides  himself);  priododd  (married);  safai, 
(stood);  tywyll  (dark);  cydsyniodd  (agreed)  ;  ymolchais  (1  washed  myself ) . 


PERSONAL  PRONOUNS  (Rhagenwau  Personol). 


SINGULAR. 

PLTTRAL. 

Nom.      Poss. 

Obj. 

Nom. 

Poss. 

Obj. 

Com.  Oen. 

I,           my,  mine, 

me. 

We, 

our,  ours, 

us. 

Com.  Gen. 

Thou,   thy,  thine, 

thee. 

Ye  or  you 

,  your,  yours, 

you. 

Mase.  Oen. 

He,       his, 

him. 

They, 

their,  theirs, 

them. 

Fern.  Oen. 

She,      her,  hers, 

her. 

They, 

their,  theirs, 

them. 

Kent.  Oen. 

It,         its, 

it. 

They, 

their,  theirs, 

them. 

In  Welsh  there  are  three  classes  of  Personal  Pronouns  :— 
I.— Simple  (Y  Syml).— (I,  thou,  he,  &c.)— 

1.  Mi,  i.  Ni. 

2.  Ti.  Chwi. 

"•  |ẄÎ'°'  ^0  j  Hwy,  hwynt,  nhwy,  «h* 

II.— Emphatic  (Y  Pwysleisiol) .— (I,  thou,  he,  &c.)— 

1.  Myfi.  Nyni. 

2.  Tydi.  Chwychwi. 

III.— Conjunctive  (Y  Cysylltiol).— (I  also,  &c.)— 

1.  Minau,  inau.  Ninau. 

2.  Tithau.  Chwithau. 

3.  Yntau,  (Wis.)    \  Hwythau,  hwyntau,  nhwthau, 


Hithau.  (Fern.)  f 


nhwythau. 


WELSH   AND   ENGLISH   FOR   DAY   SCHOOLS,    &C 


.Ei=his,  her,  its.  (Poss.) 
Gwerthodd  fy  nhaid  ei  geffyl.  Mae'r  brenin  yn  llywodraethu  ei  wlad 
yn  ddoeth.  Torodd  fy  mrawd  ei  fys  a'r  gyllell.  Y  raae'r  cybydd  yn 
cyfrif  ei  arian.  Y  mae'r  crydd  yn  trwsio  ei  esgid.  Y  mae'r  fam  yn 
hiraethu  am  ei  phlentyn.  Dechreua  y  forwyn  ei  gwaith  cyn  dydd  bob 
boreu.  Y  mae  Jane  yn  dymuno  cael  ei  llyfr.  Y  mae'r  gaseg  wedi  colli 
ei  phedol  wrth  neidio  dros  y  clawdd.  Y  mae'r  halen  wedi  colli  ei  flas. 
Colla  y  goeden  ei  dail  bob  blwyddyn.  Syrthiodd  y  baban  ar  ei  wyneb. 
Y  mae'r  afon  wedi  llifo  dros  ei  glanau.  Y  mae'r  plentyn  yn  cysgu  yn  ei 
gryd.  Y  mae'r  gareg  yn  syrthio  wrth  ei  phwysau  ei  hun.  Y  mae  ei  fam 
yn  defnyddio  ei  gwnîadyr  i  wni'o. 


GEIRFA  (Vocabulary). 
llywodeaethu,  governs,  rules,  caseg,  mare. 
yn  ddoeth,  wisely,  pedol,  shoe. 

toeodd,  cut.  weth  neidio,  whilst  jumping. 

a'e  gyllell,  with  the  knife.         clawdd,  hedge. 
cybydd,  miser.  halen,  salt. 

cyfeif,  counts.  BL  \3,  savour. 

ceydd,  shoemaker.  colla,  loses. 

tewsio,  mends,  repairs.  wedi  lltfo,  has  overflowed. 

HIBAETHT7,  longs.  GLANATT,  banks. 

decheeua,  begins.  CEYD,  cradle. 

CYN-DYDD,  before  daylight.  weth  ei  fhwysatx  ei  hun,  by  its 

own  weight. 

DYMT7N0  CAEL.  Wishes  to  have.        DEFNYDDIO,  USCS. 

gwniadyb,  thimble.  gwnio,  sew. 


PRONOUNS  (Rhagenwatj). 


Efe,  ef,  e,  o  (Masc)=he  (Norn.),  him  (Obj.) ;  it  (Neut.) 
Hi  (Fem.)-she  (Norn.),  her  (Obj.) ;  it  (Neut.) 
Hwy,  <&c.=they  (Norn.),  them  (Obj.) 
Y  mae  hi  yn  eistedd  o  flaen  ei  thŷ,  a'i  chath  with  ei  hochr.  Y 
maent  hwy  yn  difyru  eu  hunain  mewn  amryw  ffyrdd  ar  ol  gwneyd  eu 
gwersi.  Y  mae  hi  yn  oer  iawn  heno.  Y  mae  hi  yn  gwlawio.  Y  mae  hi 
yn  bwrw  eira.  Y  mae'r  gath  yn  cysgu  o  flaen  y  tân,  ac  yn  mwynhau  ei 
hun  yn  dda.  Ebuthrodd  y  ci  ar  y  gath  yn  ddisymwth,  ond  yr  oedd  hi  yn 
barod  i'w  gyfarfod  ef.  Gafaelodd  y  ci  yn  ei  chynfl'on,  ond  tarawodd  hi 
ef  a'i  phawen  a'i  holl  nerth.  Y  mae'r  dderwen  wedi  colli  ei  dail,  ac  y  mae 
hi  yn  ymddangos  yn  noeth  iawn.  Y  mae  Mary  yn  iach  heddyw,  ond  yr 
oeddhia'i  mhamyn  cwyno  ddoe.  Y  mae  tân  braf  yn  ein  tỳ  ni.  Y  mae 
dodrefn  gwerthfawr  yn  eich  tŷ  chwi.  Y  mae  hi  yn  naw  o'r  gloch.  Yr 
oedd  coeden  fawr  wrth  gefn  ein  tŷ  ni ;  y  mae  hi  wedi  syrthio  yn  awr. 
Collais  f y  Son,  ond  yr  oedd  fy  enw  arni.  Collais  lyfr  heb  iy  enw  arno. 
Pasiodd  y  dyn  y  eett'yi  heb  sylwi  arno.  Pasiodd  y  dyn  y  ddafad  heb  sylwi 
arni.  Cefais  y  f uwch  ar  ol  chwilio  am  dani,  ond  methais  ddyfod  o  hyd  i'r 
hwrdd  er  i  mi  chwilio  am  dano  yn  ddyfal.  Yr  oedd  y  milwr  wedi  saethu 
ei  hun  cyn  y  gellid  ei  rwystro.  Yr  oedd  y  ddynes  wedi  boddi  cyn  y  gellid 
ei  hachub. 


28  WELSH  ATSTD  ENGLISH  FOB,  DAY   SCHOOLS,    &C. 


Dyma  y  ddafad  y  bum  yn  chwilio  am  dani.  Dyma  y  tarw  y  bu  fy  nhad 
yn  chwilio  am  dano  drwy  y  boreu.  Hwn  yw  y  llyfr  y  bu  loan  yn  chwilio 
am  dano  drwy'r  dydd. 


GEIRFA   (Vocabulary). 

EISTEDD,  SÌtS.  DEEWEN,  Oak. 

weth  El  hoche,  by  her  side.         ymddangos,  appear- . 

difyeu  eu  hunain,  amuse  noeth,  bare. 

themselves. 

ameyw,  many,  several  cwyno,  complain. 

ae  OL  GWNEUD,  after  doing.  tan  braf,  good  fire. 

heno,  to-night.  dodeefn  Gweethfawe,  costly  furni- 

ture. 

gwlawio,  rains.  weth  gefn,  behind,  at  the  back  of. 

bwew  eiea,  snows  (verb)  ffon,  stick. 

mwynhau,  enjoys.  enw  aeni,  name  on  it. 

Ei  hun,  himself,  herself.  gafaelodd,  took  hold  (of). 

ehutheodd,  rushed.  heb  FY  enw  aeno,  without  my  name 

on  it. 

YN  ddisymwth,  suddenly.  heb  sylwi  aeno,  without  noticing 

him. 

paeod,  ready.  chwllio,  search. 

i'w  gyfaefod  ef,  to  meet  him.     methais,  I  failed. 

CYNFFON,  tail.  DYFOD  O  HYD,  to  find. 

taeawodd,  struck.  hwedd,  ram. 

PAWEN,  paw.  ee  I  Ml  chwilio,  though  I  searched. 

a'i  holl  neeth,  with  all  her  yn  ddyfal,  diligently, 

might.  taew,  bull. 

CYN  Y  GELLID  EI  EWYSTBO,  before 

he  could  be  stopped. 

DYMA  Y  DDAFAD  Y  BUM  YN  CHWILIO  AM  DANI,  this  is  the  sheep  I  have 
been  searching  for. 


Coeeect  :— Mary  has  torn  his  book.  Jane  went  over  the  mountain  him- 
self, and  he  lost  his  way.  He  is  raining  every  day.  She  snows  in  winter. 
The  children  learn  his  lessons.  They  caught  him  by  its  neck.  This  is 
your  book,  your  name  is  on  him.  This  flower  has  shed  his  leaves ;  he  has 
now  no  smell.  The  people  are  at  its  work.  These  poor  women  have  their 
share  of  grief.  The  door  has  lost  his  hinges.  The  river  has  overflowed 
her  banks.  The  lady  found  his  purse,  he  was  in  his  bag.  My  niece  reads 
his  new  book. 


PRONOUNS  (Rhagenwau). 
Ei  (Sing.)=his,  her,  its;  him.    Eu  (Plur.)=their;  them. 

Collodd  y  dderwen  ei  dail.  Sychodd  y  weddw  ei  dagrau.  Y  mae  gan  y 
f oneddiges  berlau  gwerthf awr  yn  ei  meddiant.  Llwythodd  y  dyn  ei  asyn 
nes  torodd  ef  ei  gefn.  Cydiodd  yr  heddgeidwad  yn  ei  wddf ,  a  tharawodd 
ef  ar  ei  ben.  Fe  ddialodd  yr  elephant  ar  y  dyn,  yr  hwn  oedd  wedi  ei  gam- 
drin.    Yr  oeddent  wedi  ei  ddal  ef.    Yr  ydym  wedi  ei  saethu  ef. 

Y  mae'r  tlodion  wedi  derbyn  eu  harian.    Yr  oedd  eu  ty  wysogion  wedi 


WELSH   AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C.  29 


eu  lladd.  Y  mae'r  gwartheg  yn  rhoddi  eu  llaeth  i'r  godrwr.  Y  mae'r 
milwyr  wedi  colli  eu  harweinwyr.  Y  mae'r  cŵn  yn  y  tŷ,  ond  nid  ydym 
wedi  eu  gweled.  Y  mae'r  helwyr  wedi  eu  lladd.  Er  eu  bod  yn  barod,  ni 
wnai'r  plant  ddyfod  gyda  mi.  Y  mae'r  flermwyr  heb  gywain  (gario)  yr 
ỳd  etto,  canys  y  mae'r  ty  wydd  yn  eu  rhwystro. 

Taflodd  y  morwyr  eu  hunain  dros  y  bwrdd  i'r  mór.  Lladdodd  y  cybudd 
ei  hun.    Y  maent  yn  caru  eu  gilydd. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

GWEDDW,  widow.  GODEWE,  milker. 

dageau,  tears.  aeweinwye,  leaders. 

Y  MAE  GAN  Y  FONEDDIGES,  the  MAE   WEDI  ETT  LLADD,    have    been 

lady  has.  killed. 

MEDDIANT,  possession.  EE  EU  BOD  YN  BAEOD,  though  they 

were  ready. 

LLWYTHODD,  loaded,  ni  wnai  ddyfod,  would  not  come. 

nes,  so  that.  cywain,  carry ;  cart  (Verb). 

heddgeidwad,  policeman,  etto,  yet. 

dialodd,  revenged ;  avenged.  tywydd,  weather. 

ye  hwn,  who.  ehwysteo,  prevent. 

CAMDEIN,  ill-use.  MOEWYE,  sailors. 
OEDDENT  WEDI  EI  DDAL,  had 

caught.  eu  hunain,  themselves. 

deebyn,  receive.  deos  y  bwedd,  overboard. 
OEDD  wedi  eu  lladd,  had  been 

killed.  caeu  eu  gilydd,  love  each  other. 

GWAETHEG,  COWS.  HELWYE,  hunters. 


PRONOUNS  (Rhagenwau). 

Dysgodd  fy  nith  ei  gwers  heb  (yn)  wybod  iddi. 

Dysgodd  eich  nai  ei  wers  heb  (yn)  wybod  iddo. 

Aetafy  nghyfaül  ymaith  heb  (yn)  wybod  i  mi. 

Syrthiodd  y  llwynogod  i'r  fagl  heb  wybod  iddynt. 
Rhoddwch  f ara  iddynt.  Canwch  iddynt.  Gwerthais  f uwch  iddo.  Nid 
oeddwn  o  fewn  cyrhaedd  iddo.  Nid  oeddwn  o  fewn  cyrhaedd  iddi. 
Rhoddodd  yr  athraw  wobr  iddi.  Aethum  gartref  hebddi.  Wedi  iddo 
godi  y  gareg  i  fyny,  gadawodd  iddi  syrthio  drachefn.  Wedi  iddi  ddarllen 
y  llyfr,  gadawodd  iddo  syrthio.  Gwelodd  y  milgi  yr  ysgyfarnog  a  rhed- 
odd  ati,  gyda'r  cŵn  eraill  ar  ei  ol.  Rhedodd  y  fam  ato,  gyda'r  bobl  eraill 
ar  ei  hoi.  Ni  welais  mo  hono.  Ni  welais  mo  honi.  Ni  welais  mo  honynt. 
Mi  ddywedais  wrtho  am  beidio  myned.  Mi  ddywedais  wrthi  am  beidio 
myned.  Methodd  Dafydd  gael  y  tegan  o  fewn  cyrhaedd  iddo.  Aeth  y 
bachgen  i'r  flair  heb  ganiatad  ei  fam. 


GEIRFA  (Vocabulary). 
dysgodd,  learnt.  wedi  iddo  godi,  after  he  had  raised. 

nith,  niece.  gadawodd,  let. 

nai,  nephew.  teachefn,  again. 

heb  yn  wybod  iddi,  without 
her  knowing.  milgi,  greyhound. 


WELSH   AND   ENGLISH   FOR   DAY   SCHOOLS,    &C. 


HEB  YN  WYBOD  I  ill,  without         GYDA'B   OWN  EEAILL,  with  the  Other 

my  knowing.  dogs. 

MAGL.  trap.  ni  WELAI3  mo  hono,  I  did  not  see 

him. 

HEB  TN  WTBOD  IDD  YNT,  without 

their  knowing.  AM  beidio  MYNED,  not  to  go. 

iddynt,  them  ;  to  them.  tegan,  toy. 

0  FEWN  CYEHAEDD  IDDO,  within     HEB  GANIATAD  EI  FAM,  without  his 

his  reach ;  within  reach  of  him.       mother's  permission. 
HEBDDI,  without  her.  caniatad,  permission. 


RELATIVE  PRONOUNS  (Rhagenwau  Peethynol). 

The  common  Relatives  in  Welsh  are  :— 

Singular.  Plural. 

Yr  hum  (Masc.)  ;  Yr  Icon  (Fern.).  Yr  hyn,  Yrhai  (ilasc.  and  Fern.). 

Ag;    Paun.  Parai. 

In  English  they  are,  who ;  which ;  that ;  what.  Who  stands  for  persons 
only :  Which  for  animals  ana  things ;  That  may  stand  for  persons,  animals, 
and  things. 

In  Welsh  the  Relative  is  often  left  out. 


Cyfarfyddais  Daf ydd,  yr  hwn  sydd  yn  gweithio  yn  y  gwaith  aur.  Yr 
oedd  geneth  yn  byw  yn  y  pentref ,  yr  lion  oedd  yn  dlos  iawn.  Y  mae  hen 
ŵr  yn  byw  yn  y  fferm  yina,  yr  hwn  sydd  dros  bedwar  ugaiu  oed.  Prynais 
geü'yl,  yr  hwn  sydd  yn  gloíí'.  Lladdodd  y  dyn  fochyn,  yr  hwn  sydd  yn 
pwyso  dau  can'  pwys.  3Ii  gollais  frâu  ddôf,  yr  hon  oedd  wedi  bod  genyf 
am  fisoedd.  Cefais  y  llyfr  hwn  gan  ewythr  i  mi,  yr  hwn  sydd  yn  awr  yn 
byw  yn  y  Gogledd.  Drwg  genyf  hysbysu  am  farwolaeth  fy  nghyfaill,  yr 
hyn  gymerodd  le  yn  mis  Medi  diweddaf.  Gwnai  yn  wastad  yr  hyn  a 
fedrai.  Y  mae  plaut  da  yn  talu  sylw  i'r  hyn  a  ddywed  eu  hathrawon. 
Pwy  bynag  a  wnelo  hyn  a  gaiff  wobr.  Fe  fethodd  Llewelyn  yn  ei  arhol- 
iad,  yr  hyn  achosodd  siomedigaeth  fawr  i  mi. 


GEIEFA  (Vocabulary). 

CYFAEFYDDAI3  DAFYDD,  I  met 

David.  DIWEDDAF,  last. 

GWAITH  AUE,  gold  mine.  gwnai,  he  did. 

tlws— tlos,  ffem.J— pretty.  ye  hyn  a  fedeai,  what  he  could. 

CLOFF,  lame.  talu  sylw,  pay  attention.  Remember: 
pay  attention  (to) ;  take  notice  (of). 

PWYSO,  weighs.  I'E  hyn,  to  what. 

PWYS,  pound ;  lb.  PWY  BYNAG,  whoever. 

BEAN  ddof,  tame  crow.  A  WNELO,  shall  do. 
GAN  ewythe  1 3U,  from  an  uncle 

of  mine.  A  Gaiff,  shall  have. 

gogledd,  North  (Wales.)  gwobe,  reward. 

DEWG  genyf,  I  am  sorry,  aeholiad,  examination. 

hysbysu  am.  to  inform,  of.  ye  hyn  achosodd,  which  caused. 

YE  HYN,  which.  siomedigaeth,  disappointment. 

MIS  medi,  September.  MAWE,  great. 


WELSH  AIS'D   ENGLISH   EOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


Dyma  y  llyfr  oedd  ar  y  bwrdd.  Dangosodd  yr  anifail  fedr  oedd  bron 
yn  ddynol.  Aeth  yr  elephant  yn  ol  at  y  teiliwr  oedd  wedi  ei  ganidrin. 
Lladdodd  eieh  chwaer  fach  y  cywiou  oeddynt  dan  yr  iàr.  Cafodd  ei 
saethu  gan  y  gelynion  oeddynt  ar  y  bryniau  cyfagos.  Cynygiais  fy 
ngheii'yl  i  unrhyw  un  (i'r  sawl)  a  ddewisai  ei  farckogaeth.  Golchodd  y  llif 
y  bont  ymaith  oedd  yn  croesi  yr  ai'on.  Rhedais  at  y  llanc  oedd  yn  sef  yll 
ar  y  bont.  Nid  wyf  yn  adwaen  y  pregethwr  sydd  yn  pregethu  gyda  ni  y 
Sul  nesaf .  Dychrynwyd  y  ceffyl  gan  y  lellten  a  fflachiodd  o'i  flaen.  Yr 
oedd  yn  mysg  y  dyrfa  a  f  wriadai  weled  Àtanceinion  was  il'erm  o  gymyd- 
ogaeth  Aberteifi.  Nid  oeddwn  yn  adnabod  y  boneddwr  oedd  yn  y  tŷ.  Ni 
welais  yr  areithivvr  oedd  yno.  Gorchuddiwyd  yr  holl  fynyddau  gan  eira 
nas  gwelwyd  ei  fath  erioed  o'r  blaen.  Gorchuddiwyd  yr  holl  ddyffryn 
gan  ddŵr  nas  gwelwyd  ei  fath  er's  blynyddau.  Dywedodd  wrth  bawb  ag 
oedd  o  fewn  cly wed.  Y  mae  dynion  drwg  yn  y  byd  y  rhai  ydynt  warth 
i  gymdeithas.  Coíìodd  fod  gôf  oedd  yn  ami  yn  dal  adar  yn  by  w  yn  y  pen- 
tref  gerllaw.  

GEIUFA  (Vocabulary). 

dyma,  this  is  ;  here  is.  pbegethwe,  preacher. 

oedd,  that  was.  sydd  yn  peegethu,  that  preaches. 

mede,  skill,  cleverness.  dycheynwyd,  frightened. 
bbon  YN  ddynol,  almost  human,  mellten,  lightning. 

camdein,  ill-use.  A  FFLACHIODD,  that  flashed. 
OEDD  WEDI  EI  GA3IDEIN,  that 

had  ....  yn  aiYSG,  in. 

cywion,  chickens.  tyefa,  crowd. 

oeddynt,  that  were.  bweiadai,  intended. 
gelynion,  enemy ;   (Sing,  in 

Eng.J.  MANCEiNiON,  Manchester. 

cyfagos,  neighbouring.  GWA3  FEEBM,  farm  servant. 

cynygiais,  I  offered.  OTmydogaeih  abf.tìteifi,  neigh- 
bourhood of  Cardigan. 

unehyw  UN,  any  one.  ABEITHIWB,  lecturer. 

A  ddewisai,  that  chose.  OOECHUDDIWYD,  were  covered. 

MAECHOGAETH,  ride.  NAS  GWELWYD  El  FATH  EEIOED.  the 

like  of  which  was  never  seen. 
geellaw,  neighbouring.  o  fewn  clywed,  within  hearing. 

llif,  flood.  gwaeth,  disgrace. 

oedd  yn  ceoesi,  that  crossed.       cymdeithas,  society. 
adwaen,  know.  pawb,  everybody. 

COFIODD,  remembered. 


POSSESSIVE  CASE  (Meddianai). 

Pen  y  dyn    —    the  man's  head. 
Pedol  y  ceffyl    =    the  horse's  shoe. 
Dries  yr  ystabl    =    the  door  of  the  stable. 
Coes  rhaw    =    the  handle  of  a  shovel. 
Taken  tý    =    gable  end. 

Ufuddhewch  i  orchymynion  eich  rhieni.  Y  mae  gwraig  y  gweinidog  yn 
y  tŷ.  Y  mae  ewythr  y  plentyn  mud  a  byddar  yn  gofalu  am  dano.  Y  mae 
amaethwyr  Cyinru  yn  trin  eu  tir  yn  dda.    Y  mae  bwthynwyr  Ffrainc  yn 


WELSH  AND   ENGLISH   FOE,  DAY    SCHOOLS,    &C. 


trin  eu  gerddi  yn  dda.  Gwariodd  ŵyr  y  weddw  hon  lawer  o  arian.  Y 
mae'r  gwynt  wedi  dryllio  drws  y  tŷ.  Y  mae  blaenor  y  bobl  yng  nghar- 
char.  Y  mae  cerbyd  y  brenin  yn  sefyll  yn  agos  i'r  bont.  Y  mae  gwas  yr 
otf eiriad  yn  aredig  yn  y  cae.  Y  mae'r  forwyn  wedi  tori  cryd  y  baban. 
Nid  rheol  ddrwg  oedd  rheol  bywyd  Morgan  Lloyd. 


GEIRFA.  (Vocabulary). 

ufttddhewch,  obey.  bwthynwye,  cottagers. 

GOECHYMYNION,  commands.  gwaeiodd,  spent. 

BHIENI,  parents.  wye,  grandson. 

GWEaig  Y  GWEINIDOG,  the  mini- 
ster's wife.  DBYXLIO,  break. 

EWYTHE,  uncle.  CAECHAE,  prison. 

mud  A  BYDDAE,  deaf  and  dumb,  ceebyd  y  beenin,  the  king's  carriage 

GOFALU  All  dano,  takes  care  of 

him.  GWAS  ye  or  feieiad,  the  clergyman' s 
servant. 

amaethwye  CYMBU,  farmers  of 

Wales.  EHEOL   BYWYD    MOEGAN   LLOYD, 


tein,  cultivate. 


Morgan  Lloyd's  rule  of  life. 


EXEECISE.— Form  Sentences  from :— mynwent  {churchyard);  angladd 
(funeral) ;  claddu  (bury) ;  eglvvys  (church) ;  clochdŷ  (steeple) ;  canu  y  gloch 
(ring  the  bell) ;  casgliad  (collection)  ;  dagrau  (tears) ;  careg  fedd  (tomb- 
stone) ;  pregethwr  (preacher) ;  eisteddleoedd  (seats);  allor  (altar)  ;  gwen- 
wisg  (surplice). 

DEGKEES  OF  COMPARISON  (Graddau  Cymharol). 

There  are  four  Degrees  of  Comparison  in  Welsh:— Positive  (Cysefin) ; 
Equal  (Cydradd) ;  Comparative  (Uicchradd) ;  Superlative  (Uchafradd) . 

The  Positive  is  the  Adjective  in  its  simple  form  (ffurf  syml)  ;  as,  gwyn 
( ichiU)  ;  melus  (sweet) . 
From  the  Positive  is  formed  (ffurjir)  :— 
I.— The  Equal— (1)    By   adding   ed,    with    or   without   can,  cyn;   as, 
gwyn— ed  (as  white),  or  can  wyned,  cyn  wyned.    (2)  By  prefixing 
(blaenddodi)  rnor;  as,  mor  wyn,  mor  weddaidd. 

(In  South  Wales  "  mor  wyned  "  is  used  of  tener  than  "  can 
wyned;"  but  "  can  wyned"  is  preferable.) 

II.— The  Comparative— (1)  By  adding  ach ;  as,  gwynach  (whiter).  (2)  By 

prefixing  mwy  ;  as  mwy  gwyn. 
III.—  The  Superlative— (1)  By  adding  a/;   as,  gwynaf  (whitest).    (2)  By 
prefixing  micyaf;  as,  mwyaf  gwyn. 
When  the  Adjectives  end  in  g,   b,   d,  these  letters  are  changed  to 
c,  p,  t. 

Positive.  Equal.  Comparative.  Superlative. 

teg  (fine,  fair),  teced,  tecach,  tecaf. 

gwlyb  (wet),  gwlyped,  gwlypach,  gwlypaf. 

rhad  (cheap) ,  rhated,  rhatach,  rhataf . 


WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


33 


These  are  compared  irregularly  {cymherir  yn  afreolaidd) 

Positive. 

Equal. 

Comparative. 

Superlative. 

da  {good), 

cystal  {as  good), 

gwell  {better), 

goreu  {best). 

drwg  {bad), 

cynddrwg,  )  {as 
dryced,         >  bad) 
gwaethed,   ) 
nesed, 

gwaeth  {worse), 

gwaethaf 

• 

{worst). 

agos  (near). 

nes, 

nesaf. 

bach  {little), 

lleied, 

llai  (Zers), 

lleiaf  {least). 

mawr  {great), 

cymaint, 

mwy, 

mwyaf. 

hawdd  {easy), 

hawsed      ) 

haws,           ) 

hawsaf.      ) 

hawdded,  ) 

hawddach,  ) 

hawddaf.  * 

buart  {quick), 

cynted, 

cynt, 

cyntaf. 

hir  (ion fir), 

cyhyd,                ) 

hwy,      ) 

hwyaf,  ) 

hired,  (S.  W.)  \ 

hirach,  J 

hiraf.    ) 

hen  {old), 

hened,   ) 

henach,    ) 
hŷn, 

hynach,     ; 

henaf,    ) 

hyned,  { 

hynaf.    ) 

ieuanc,)  {young), 
ifanc,    j 

ieuenged, 

iau. 

ieuaf. 

ii'anced, 

ifancach, 

ifancaf. 

llydan  {wide), 

lleted, 

lletach, 

lletaf. 

Uawer  {many), 

cymaint, ) 
cynifer,    ) 

mwy  {more), 

mwyaf  {most). 

Beth  sydd  felusach  na'r  mêl  ?  Y  mae  ef  {it)  can  felused  a'r  mêl.  Dewch 
yn  nes  at  y  tân.  Nid  ydyw  eich  chwaer  cynddrwg  a  chwi.  Yr  ydych 
chwi  yn  f ach ;  y  mae  eich  cyfaill  yn  llai ;  ond  hwn  ydyw  y  lleiaf.  Yr  wyf 
fl  yn  dda ;  y  mae  loan  yn  well ;  ond  Dafydd  yw  y  goreu.  Mae  mynyddau 
Cymru  yn  uchel,  ond  v  mae  mynyddau  Ucheldiroedd  Ysgotland  yn  uwch. 
Y  mae  eich  brawd  yn  iau  na  chwi,  onid  ydyw  f  Pa  un  o'r  ddau  lyfr  yma 
yw'r  goreu?  Llewelyn  yw'r  hynaf  o'r  ddau.  Y  mae  genyf  lyfr  côch,  a 
llyfr  glàs ;  ond  y  llyfr  cûch  ydyw  y  goreu.  Po  f wyaf  a  ddarllenwch, 
mwyaf  fyddwch  yn  wybod. 

Note  -.—When  two  objects  are  spoTcen  of,  ice  use  the  Superlative  in  Welsh,  and 
the  Comparative  in  English;  as: — 

Efe  yio'r  hynaf  o'r  ddau    =    He  is  the  elder  of  the  two. 
Efe  yw'r  goreu  o'r  ddau    =    He  is  the  better  of  the  two. 


GEIRFA  (Vocabulary). 


MEL,  honey. 


onid  ydyw  ?    Is  he  not  ? 
PO  FWYAF,  the  more. 


UCHELDIFOEDD   YSGOTLAND, 

lands  of  Scotland. 
PA  UN?  which? 


High- 


ADVERBS  (Rhagferfau). 

Adverbs  are  formed  from  Adjectives  by  putting  yn   before  them, 
thus  :— 

Da  (good),  Adj. ;  Yn  dda  (well),  Adv. 

Gofalus  (careful),  Adj. ;         Yn  ofalus  (carefully),  Adv. 
Dewr  (brave),  Adj. ;  Yn  ddewr  (bravely),  Adv. 


34  WELSH  AND   EXGLISII   FOR  DAY    SCHOOLS.    &C. 

They  are  divided  according  to  structure  :— 
(1.)  Simple  ;  as,  yma,  heddyw,  allan,  ddoe,  ymaith,  yfory,  weithian. 
(2)  COMPOUND  ;  as,  ifyny,  oddi  allan,  yn  awr,  arwahan. 

Adverbs  are  divided  also  according  to  their  usage.  This  classification  is 
similar  to  that  of  English  Adverbs  ;  but  Adverbs  of  Shoicing  are  peculiar  to 
Welsh.  They  are  dyma  (here  is) ;  dyna  (there  is) ;  dacw  (yonder  is)  ; 
tcele  (behold). 


ADJECTIVES  and  ADVERBS  (Ansoddeiriau  a  Ehagferfau)  . 

Yr  ydych  yn  dda.  Yr  ydych  yn  darllen  yn  dda.  Y  inae  Dafydd 
yn  ofalus.  Y  mae  Dafydd  yn  gwylied  yn  ofalus.  Y  mae  eich  cyfaill 
yn  esgeulus.  Y  mae  eich  cyfaill  yn  edrych  yn  esgeulus  drwy  y 
fi'enestr.  Y  mae'r  milwr  yn  ddewr.  Y  mae'r  milwr  yn  ymladd  yn  ddewr. 
Y  mae  Mari  yn  onest.  Y  mae  Mari  yn  byw  yn  onest.  Yr  oedd  nhad  yn 
gweithio  yn  galed.  Yr  oedd  y  meistr  yn  greulawn.  Ymddygodd  y  meistr 
yn  greulawn  at  ei  was.  Y  mae'r  teulu  yn  ddedwydd.  Y  mae'r  teuln  yn 
byw  yn  ddedwydd.  Y  mae'r  gwreiddiau  yn  chwerw.  Y  mae'r  plant  yn 
wylo  yn  chwerw.  Y  mae  ef  yn  alluog  i  wneyd  ei  waith.  Y  mae'r  traeth- 
awd  wedi  ei  ysgrifenu  yn  alluog. 


EXERCISE.— "Write  in  English:  Tŷ  melyn,  porta  lâs,  dail  gwyrddion, 
geneth  lwyd,  brethyn  llwyd.  dyn  iach,  meddwl  iach,  boneddwr  cyfoethog, 
bachgen  boch-goch,  milwr  dewr,  tir  ffrwythlawn,  dynes  garedig.  baich 
trwm,  pwysau  ysgafn,  boreu  rhewllyd,  noswaith  oleu,  boreu  tywyll, 
awyr  gymylog,  llawer  o  ddŵr,  llawer  o  ddynion,  llawer  o  ofid,  lie  poblog, 
dyn  poblogaidd,  dyn  mawr  (o  gorph),  dyn  mawr  (enwogl,  cetfyl  coch, 
ceffyl  gwineu  (gowineu),  buwch  goch,  teulu  tawel,  boreu  tawel,  ci  gwyn 
mawr,  hen  foneddwr  enwog,  hen  dŷ  tô  gwellt,  hen  wraig  dlawd,  dyn 
marw,  cîg  marw,  cymaint  o  flynyddau.  cymaint  o  laeth. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

DA  (Adj.),  good.  at  ei  was,  towards  his  servant. 

DA  {Adv.),  well.  creulawn,  cruel. 

GOFALUS,  careful.  yn  greulawn  (Adv.),  cruelly. 

YN  OFALUS  (Adv.),  carefully.  teulu,  family. 

GWY  lied  ,  watch .  ded wydd  ,  happy . 

esgeulus,  careless.  gwreiddiau,  roots. 

yn  esgeulus  (Adv.),  carelessly,  chwerw,  bitter. 

milwr,  soldier.  wylo,  cry,  weep. 

dewr,  brave.  galluog,  able. 

yn  ddewr  (Adv.),  bravely.  YN  alluog  (Adv.),  ably. 

YN  GWEITHIO  YN  GALED,  works 

hard.  TRAETHAWD,  essay,  theme. 
ymddygodd,  behaved. 


WELSH  AND   ENGLISH   FOR    DAY   SCHOOLS,  I 


CONJUGATION   OF   THE  VERB    "DYSGU"   IN   THE 
PASSIVE  VOICE  (Ffurf  Oddefol). 


SIMPLE  CONJUGATION  (Treigliad  Stml). 


Present  Tense.— I  am  taught,  dec. 
Singular.  Plural.  Singular.  Plural, 

[a    Dysgir  fi.  Dyssir  ni.  (6)  Fe'm  dysgir.  Fe'n  dyscrir. 

Dysgir  di,         Dysgir  chwi.  Fe'th  ddysgir,       Fe'ch  dysgir. 

Dysgir  ef,         Dysgir  hwy.  Fe'i  dysgir,  Fe'u  dysgir. 

(c)  Mi  a  ddysgir,  Ni  a  ddysgir. 

Ti  a  ddysgir,  Chwi  a  ddysgir. 

Efe  a  ddysgir.  Hwy  a  ddysgir. 

Note  the  difference  between  Fe'i  dysgir  (Sing.),  and  Fe'u  dysgir  (Plural) 
—He  is  taught,  and  They  are  taught. 

Imperfect  Tense  (Habit)  :— Dysgid  fi.  &c— Three  forms  as  in  Present 
Tense.    1  teas  taught,  or  i"  used  to  be  taught, 
dec. 
Past  Tense  :— Dysgwyd  fi,  &c.— Three  forms.  1  was  taught, 
&c. 
Pluperfect  Tense  :— Dysgasid  fi,  &c.— Three  forms.    I  had  been 
taught,  <tc. 
Future  Tense  :— Dysgir  fi,  &c.  —Three  forms.    /  shall  be 
taught,  $r. 
Future  Perfect  Tense  :— Dysger  fi,  &c.— Three  forms.    1  shall  have 
been   taught,  &c.      This  Tense  is  used   in 
Subordinate  Sentences. 


PERIPHRASTIC    OR    COMPOUND    CONJUGATION 

(Treigliad  Cyfansawdd). 
Present  :  -    Wyf  yn  cael  f y  nysgu,  Ydym  yn  cael  ein  dysgu. 

Wyt  yn  cael  dy  ddysgu,  Ydych  yn  cael  eich  dysgu. 

Mae  yn  cael  ei  ddysgu,  Ydynt  yn  cael  eu  dysgu. 

Past  :— (a)  Oeddwn  yn  cael  fy  nysgu,  &c. 
(b)  Byddwn  yn  cael  fy  nysgu,  &c. 
Perfect  :  — (a)  Bum  yn  cael  fy  nysgu,  &c. 

(b)  Wyf  wedi  (cael)  f y  nysgu,  or  Wyf  wedi  f y  nysgu. 
Pluperfect  :— (a)  Buaswn  wedi  (cael)  fy  nysgu,  &c. 

{b)  Oeddwn  wedi  (cael)  fy  nysgu,  &c. 

(c)  Byddwn  wedi  (cael)  fy  nysgu,  &c. 
Future  :— (a)  Byddaf  yn  cael  fy  nysgu,  &c. 

(b)  Caf  fy  nysgu,  &c. 
Future  Perfect  :— (a)  Byddwyf  yn  cael  fy  nysgu,  &c. 
(&)  Byddaf  wedi  (cael)  fy  nysgu,  &c. 
NOTE  : — Another  form  of  the  Passive  Voice  may  be  written  by  using  the  Imper- 
sonal Form  of  the  verb  "  bod  "  icith  the  principal  verb  "  Ydys  jTn  iy 
nysgu." 


WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


In  English  the  Passive  Voice  is  formed  by  the  different  Tenses  of  the 
verb  "  To  Be"  and  the  Past  Participle  of  the  principal  verb  :— 

Gicerthir  y  ceffyl       =    The  horse  is  sold. 

Dysgir  y  plant  =    The  children  are  taught. 

Dysgid  yr  eneth        =    The  girl  was  taught,  or  the  girl  used  to  be  taught 

JDysgwydfi  =    1  was  taught.  —{Habit). 

Feleddir  y  mochyn   =    The  pig  will  be  killed." 

Y  mae'r  mochyn  yn  cael  ei  ladd    =    The  pig  is  killed,  or  is  being  killed. 

Y  mae'r  plentyn  icedi  {cael)  ei  ddysgu    =    The  child  has  been  taught. 
Yr  oedd  y  plentyn  icedi  {cael)  ei  ddysgu    =    The  child  had  been  taught. 


The  terminations  of  Welsh  Verbs  in  the  Passive  Voice  are  :— 

Present— ir ;    Past— id,  uyd;   Pluperfect— asid  ;   Future- 
Future  Perfect— er. 


Dysgir  y  plant  gan  yr  athraw.  Lleddir  y  mochyn  gan  y  cigydd.  Gwelir 
y  dref  o  ben  y  mynydd.  Cosbir  ni  am  anuf  udd-dod.  Fe'ch  cedwir  yn  ol 
am  dori  y  ffenestr.  Y  inae'r  llofrudd  yn  cael  ei  grogi  ddydd  Lluu. 
Dysgwylir  i'r  plant  fod  yn  brydlon  yn  yr  Ysgol.  Lleddir  y  gwair  gan  y 
gwas.  Darllenir  rhan  o'r  Ysgrythyrau  yn  yr  Ysgol  bob  dydd.  Gwerth- 
wyd  yr  oen  gan  y  weddw  dlawd,  a  phrynwyd  ef  gan  fasnachwr  o'r  dref. 
Cymerwyd  hi  i  fyny  am  ladrad,  ac  anfonwyd  hi  i'r  carchar.  Drylliwyd 
y  cwch,  a  thaflwyd  ef  i'r  Ian  gan  y  tonau.  Diangodd  yr  aderyn 
heb  gael  ei  saethu.  Diangodd  y  llwynog  heb  gael  ei  anaf  u.  Taflwyd  rhai 
o'r  dwylaw  dros  y  bwrdd  i'r  môr  gan  y  tonau.  Cafodd  y  bachgen  ei  guro. 
Cafodd  y  llythyr  ei  ysgrit'enu  yn  ofalus.  Cedwid  ci  mawr  yn  y  buarth  yn 
wastad.  Gwelais  ef  yn  cael  ei  daflu  i'r  dwr.  Gwelodd  Tom  y  fran  yn  cael 
ei  saethu.  

GEIRFA  (Vocabulary). 
cigydd.  butcher.  lladbad,  theft. 

PEN   Y    MYNYDD,    top    of    the 

mountain.  drylliwyd,  was  wrecked. 

anuTUDD-dod,  disobedience.  LAN,  shore. 

fe'ch  cedwlb.  you  will  be  kept,  tonac,  waves. 

AM  doei,  for  breaking.  diangodd,  escaped. 

lloeeudd,  murderer.  heb  gael  ei  saethu,  without  being 
shot. 

DYSGWYLIB,  are  expected.  ANAEIT,  hurt;  injure. 

PBYDLON,  punctual.  dwylaw,  crew ;  hands. 

lleddir  Y  GWAlE,  the  hay  is 

mowed.  CUBO.  beat. 

ysgbythyeatj,  Scriptures.  buaeth,  yard. 

EHAN,  portion.  YN  wastad,  always. 

MASNACHWB,  merchant,  trades- 
man, cael  ei  DAFLTT,  being  thrown. 


Y  mae'r  hen  ŵr  duwiol  wedi  ei  gladdu  gan  offeiriad  (berson)  y  nlwyf . 
Y  mae'r  afalau  wedi  eu  bwyta  gan  y  plant.    Y  mae'r  dyn  wedi  ei  frathu 


"WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C  37 


gan  y  neidr.  Y  rnae'r  coed  wedi  cael  eu  hysgwyd  gan  yr  ystorm.  Y 
mae'r  cawr  wedi  ei  ladd  yn  y  rhyfel.  Y  mae'r  ysgubau  wedi  eu  rhwymo 
gan  y  medelwyr.  Yr  oedd  y  ci  eynddeiriog  wedi  ei  ladd  cyn  i  cbwi 
ddyfod  yma.    Yr  oedd  y  llygod  wedi  eu  dal  cyn  i'r  gath  ddyfod  i  fewn. 

Anfonwyd  i  nol  y  meddyg  cyn  i'r  claf  farw.  Dy wedwyd  wrthynt  am 
redeg  allan  yn  ddi-oed.  Rhwystrwyd  y  plant  with  eu  gwersi  gan  ym- 
welydd.  Chwiliwyd  y  lludw,  a  chaf wyd  y  fodrwy  ynddo.  Cydsyniwyd 
a'i  gais.  Ceir  yr  hanes  hwn  yn  y  llyfr  glâs.  Synwyd  fi  gan  ddeall  y  ci. 
Cedwid  y  drws  yn  agored  drwy  y  dydd.  Yr  oedd  ganddo  ddau  efell,  a 
gelwid  un  o  honynt  Taliesin. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

hen  we,  old  gentleman,  man.  claf,  patient. 

duwiol,  godly.  ddi-oed,  at  once ;  without  delay 

CLADDtr,  bury.  ehwystewvd,  were  prevented; 

disturbed. 
wedi  El  gladdu,  has  been 

buried.  weth.  at. 

offeieiad,  clergj'man.  YMWELYDD,  visitor. 

plwyf,  parish.  chwiliwyd,  were  searched. 

bbathu,  sting.  lludw,  ashes. 

ysgwyd,  shake.  cydsyniwyd  a'i  gais,  his  request 

was  granted. 

cawe,  giant.  YE  hanes  HWN,  this  account. 

ehyfel,  war.  CEIE,  is  found. 

ysgubau,  sheaves.  glas,  blue. 

EHWYMO,  bind.  synwyd,  astonished. 

medelwye,  reapers.  deall,  intelligence. 

cynddeibiog,  mad.  dau  efell,  twins. 

CYN  I  CHWI  DDYFOD  YMA,  before 

you  came  here.  OEDD  ganddo,  he  had. 

ANFONWYD  I  NOL  Y  MEDDYG,  the 

doctor  was  sent  for. 


IMPERATIVE  MOOD  (Modd  Gopchymynol). 

Gochelwch  gwmpeini  drwg.  Peidiwch  myned  allan  yn  y  gwlaw  hob 
ddim  am  eich  pen.  Diulchwchi'r  boneddwram  ei  garedigrwydd.  Gwedd- 
i'wn.  Awn  oddi  yma.  Gofaled  Morgan  am  ei  wningen  ddôf.  Byddwch 
yn  barod  am  naw.  Peidiwch  aflonyddu  ar  neb.  Ceisiwch  wybodaeth  bob 
amser.  Lledaenwch  y  gwir  yn  mhell  ac  agos.  Casewch  dwyll  a  diogi.  Y 
maent  yn  arwain  i  ddystryw.    Ysgrifenwch  y  frawddeg  yn  daclus. 


GEISFA  (Vocabulary). 

gochelwch,  avoid ;  beware  of.  aflonyddu  ae  neb,  disturb  anybody 

cwmpeini,  company.  ceisiwch,  seek. 

peidiwch  myned,  don't  go.  GWYBODAETH,  knowledge. 

heb  ddim,  without  anything.  lledaenwch,  spread,  scatter. 

diolchwch,  thank.    (Trails.).  yn  mhell  ac  agos,  far  and  near. 

Caeedigewydd,  kindness.  casewch,  hate. 


WELSH  AND   ENGLISH   FOR  DAY    SCHOOLS,    &C. 


GWEDDIWN,  let  us  pray.  twyll,  deceit ;  deception. 

awn,  let  us  go.  diogi,  laziness. 

GOFALED  MORGAN  AM,  let  Morgan 

take  care  of.  dysteyw,  destruction. 

cwnixgen,  rabbit.  yn  daclus,  neatly. 

dof,  tame. 

Exeecise.— Form  Sentences  from  :— 

Selog  (zealous)  ;  gwaelod  (bottom) ;  mygu  (stifle)  ;  twyllo  (deceive) ;  madd- 
euant  (pardon) ;  brwyn  (rushes) ;  grug  (heath);  eithin  (furze);  rhedyn 
(ferns) ;  llwyn  (bush) :  rhaw  (shovel)  ;  caib  (mattock) ;  llif  (saw) ;  crochan 
(pot)  ;  hogi  (whet) ;  gwrthod  (refuse). 

Exeecise.— Write  in  English  and  "Welsh  the  names  of— (1)  Twelve 
trees.    (2)  Twelve  birds  found  in  Wales. 


INFINITIVE    MOOD    (Modd    Annheefynol)  . 
Foems  (ffurfiau)  :— To  go  ;  to  run ;  to  sing  ;  to  write. 

Remembee  -.—There  is  no  Past  Tense  in  the  Infinitive  Mood.  We  cannot  say  :— 
to  wrote  ;  to  went,  &c. 

After  see,  hear,  make,  can,  must,  and  a  few  others,  the  sign  to  is  omitted 
(gadael  allan). 

Digwyddodd  i  mi  eich  gweled  yn  y  ü'air.  Digwyddodd  i  gi  weled  ei 
gysgod  yn  yr  afon.  Dylai  y  plant  fod  yn  yr  ysgol  yn  gyson.  Dechreuodd 
yr  aderyu  ganu  ar  gangen  uwch  ben  ei  nyth.  Y  mae'r  claf  yn  parhau  i 
wella  bob  dydd.  Gorf  u  i'r  fferuiwr  ladd  ei  gi  am  ei  fod  yn  lladd  defaid. 
Gorfu  i'r  fyddin  godi  y  gwarchae,  o  herwydd  yr  hîn  oer.  Gwrthododd  y 
meistr  gynorthwyo  y  bachgen  diog.  Y  mae'r  llanciau  yn  llawenhau 
weled  y  gwyhau  yn  dyfod.  Esgeulusodd  y  gweithiwr  ei  waith,  a  ehafodd 
rybudd  i  ymadael.  Fe  fethodd  y  got"  asio  yr  haiarn.  Mi  welais  y  plant 
yn  dyfod  i  fewn.  Gwelodd  Rhys  ei  chwaer  yn  syrthio  i'r  afon.  Clywais 
y  daran  yn  rhuo.  Gwnaeth  Dafydd  i  mi  ei  ganlyn.  Y  mae  yn  rhaid  i'r 
dyn  tlawd  weithio.  Gallaf  ddarllen  Cymraeg  yn  rhigil.  Dywedais  wrtho 
am  beidio  myned.    Dywedais  wrth  y  plentyn  am  beidio  llefain  (crio). 


GEIRFA  (Vocabulary). 

digwyddodd  I  MI,  I  happened ; 

chanced.  CYNOETHWYO,  to  help. 

cysgod,  shadow.  diog,  lazy. 

dylai,  ought.  llanciau,  lads ;  youths. 

yn  gyson,  regularly.  llawenhau,  rejoice. 

cangen,  branch.  gwyliau,  holidays. 

trwcH  ben,  above.  esgeulusodd,  neglected. 

PAEHAU,  continues.  ehybudd  I  ymadael,  notice  to  leave. 

gwella.  get  better  ;  recover.  ASIO,  to  join. 

G0EFU  iddo  ladd,  he  had  to  kill.  YN  dyfod,  come. 


WELSH  AND   ENGLISH  FOE,  DAY   SCHOOLS,    &0. 


AM  EI  FOD  YN  LLADD,  because         YN  SYBTHIO,  fall. 

he  was  killing.  taban,  thunder. 

CODIYGWAECHAE,  raise  the  siege,  bhuo,  roar. 

O  HEEWYDD,  on  account  Of.  Y  MAE  YN  EHAID  I  MI,  I  must. 

HIN,  weather.  BHIGIL  (rhigl),  fluently. 

gwbthododd,  refused.  am  beidio  myned,  not  to  go. 


PARTICIPLES  (Cyfraniaid). 

Learning  =  Yn  dysgu,  gan  ddysgu,  dan  ddysgu. 

Having  learnt  =  Wedi  dysgu,  ar  ol  dysgu. 

Having  been  taught  =  "Wedi  cael  (fy)  nysgu,  wedi  (fy)  nysgu. 

Without  seeing  =  Heb  weled. 

Before  seeing  =  Cyn  gweled. 

Aeth  y  ddynes  i'r  pentref  gan  adael  ei  phlant  yn  y  tŷ.  Aeth  ymaith  heb 
dalu  am  ei  le.  Y  mae'r  plant  yn  myned  allan  o'r  ysgol  dan  neidio,  a 
gwaeddi.  Y  mae'r  Cadfridog  yn  yr  India  yn  dysgu  y  brodorion  sut  i 
ymladd.  Wrth  glywed  y  ci  yn  cyfarth,  meddyliais  fod  rhy w  un  yn  dyf od 
at  y  tŷ.  Pan  yn  myned  adref  o'r  ysgol  ddoe,  gwelais  fachgen  drwg  yn 
tori  (tynu)  nyth  aderyn.  Pan  yn  croesi  gwastadedd  mawr  yn  Neheudir 
Affrig,  gwelais  lewes  o  fy  mlaen  yn  syth.  Ysgiifenodd  y  cyfreithiwr  at 
ei  frawd  yn  dymuno  arno  ddyf od  ato.  Diffoddodd  y  pleutyn  y  ganwyll 
gan  feddwl  ei  fod  yn  gwneyd  yr  hyn  oedd  iawn.  Pe  aeth  y  dyn  o'r  wlad 
gan  adael  ei  wraig  a'i  deulu  ar  ol.  Tor  odd  y  dyn  ei  goes  drwy  syrthio  o 
ben  y  tŷ.  Aeth  y  weddw  i'w  bedd  wedi  tori  ei  chalon.  Neidiodd  y  llygod 
i'r  gegin,  gan  redeg  dros  yr  holl  dŷ,  a  pheri  dychryn  i'r  plant.  Safodd  y 
gath  fel  pe  yn  ystyried  beth  i'w  wneyd.  Yn  lie  myned  â'r  llyfr  i'r  tŷ,  fe'i 
dododd  ar  y  mûr.  Wedi  gwerthu  y  ceffyl,  aeth  y  ffermwr  adref.  Rhedodd 
fy  ngwas  ymaith  wedi  ei  ddychrynu  bron  hyd  farw. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

gan  adael,  leaving.  diffoddodd,  put  out ;  extinguished. 

HEB  DALU  AM  EI  LE,  Without 

paying  for  his  lodgings.  can w YLL,  candle. 

dan  neidio,  jumping.  TEULU,  family. 

gwaeddi,  shouting.  tobodd,  broke. 

cadfeidog,  General.  pen  y  ty,  roof  of  the  house. 

bbodobion,  natives.  gweddw,  widow. 

wbth  glywed,  hearing ;  wedi  tobi  ei  chalon,  having  broken 

whilst  hearing.  her  heart. 

cyfarth,  bark.  gegin,  kitchen. 

pan  yn  myned,  whilst  going.  YB  holl  dy,  the  whole  house. 
TYNU  NYTH  ADEBYN,  robbing  a 

bird's  rest.  pebi  dychbyn,  frightening. 

GWASTADEDD,  plain.  FEL  PE  YN  YSTYEIED,  as  if  thinking. 

deheudib  AFFEIG,  South  Africa.  MYNED  a,  take. 

llewes,  lioness.  dododd,  put ;  placed. 

O   FY   MLAEN  YN    SYTH,   right 

before  me.  wedi  ei  ddychbynu,  frightened. 

CYFBEITHIWB,  solicitor ;  lawyer.  MABW,  death. 
yn  dymuno  AENO,  begging  of  him. 


WELSH   AND   ENGLISH  FOR   DAY   SCHOOLS,    &C. 


SEQUENCE  OF  TENSES  (Dilyniad  Amserau),  &c 

Y  mae'r  ysgolheigion  yn  meddwl  ei  bod  yn  bryd  myned  allan.  Yr  oedd 
yr  ysgolheigion  yn  meddwl  ei  bod  yn  bryd  myned  allan.  Y  mae'r  llythyr 
yn  dweyd /od  eich  brawd  yn  iach.  Yr  oedd  y  llythyr  yn  dweyd  fod  eich 
brawd  yn  iach.  Gwaeddodd  y  f  oneddiges  o  f  wrdd.  y  Hong  y  rhoddai  lawer  o 
arian  i  unrhyw  un  a  achubai  ei  bywyd.  Dywedodd  yr  hen  ŵr  wrth  ei  fab  ei 
fod  yn  gobeith  io  y  byddai  iddo  gofio  am  danynt  gartref .  Hysbysodd  y  gwein- 
idog  y  gynulleidfa  eifod  yn  ymadael.  Yr  wyf  yn  falch  i  ehwi  ddyfod.  Y 
mae  loan  yn  dymuno  eich  hysbysu  ei  fod  yn  iach.  Yr  oedd  loan  yn 
dyinuno  eich  hysbysu  eifod  yn  iach.  Mi  feddyliais  y  buaswn  yn  boddi 
cyn  cyrhaedd  y  làn.  Pan  yn  ieuanc,  byddwn  yn  cerdded  saith  milldir  bob 
dydd.  Byddai  y  ci  yn  dyfod  i  nol  ei  giniaw  gyda'r  tlodion.  Ar  hîn  oer, 
byddai  y  gath  yn  eistedd  o  flaen  y  tân.  Fe  ddy wedodd  y  forwyn  y  byddai 
hi  yma  yn  mis  Mai.  Y  mae  nhad  yn  dweyd  wrthyf  y  caf  swllt  am  fod 
gartref.  Dywedodd  f y  nhad  wrthyf  y  cawn  swllt  am  fod  gartref.  Byddai 
yn  dda  genyf  eich  gweled.  Byddai  yn  dda  i  chwi  ddarllen  hanes  Cymru. 
Byddai  yn  well  i  chwi  fyned  gartref.  Byddai  fy  nhaid  (nhad-gu)  yn 
myned  i'w  wely  bob  nos  am  ddeg.  Pan  fyddai  wedi  bwyta  y  cyfan, 
arferwn  roddi  rhagor  o  fwyd  iddi.  Dranoeth  y  byddai  y  llanc  yn  rhwymo 
(gafra)  ŷd  yn  y  maes. 


GEIEFA  (Vocabulary). 

ei  bod  yn  beyd,  that  it  is  time. 

(Pres.) .  Y  buaswn  yn  boddi,  I  would  drown. 

bwrdd  Y  LBONG,  board  of  the 

ship.  cyn  cyehaedd,  before  reaching. 

Y  rhoddai,  that  she  would  give,  byddwn  yn  cerdded,  I  used  to  walk 
achub,  save.  byddai  y  ci  yn  dyfod,  the  dog  used 

to  come ;  would  come. 
gobeithio,  hope.  tlodion,  paupers. 

y  byddai  iddo  gofio,  that  he 

would  remember.  I  HOL  (NOL),  to  fetch. 

tranoeth,  next  day;   the  fol- 
lowing day.  byddai  yn  dda  genyf,  I  should  be 
glad. 

Y  BYDDAI  YN  RHWYMO,  Would  be 

binding.  byddai  yn  dda  I  chwi,  it  would  be 

well  for  you. 
cynulleidfa,  congregation.         hanes  cymru,  history  of  Wales. 
I  chwi  ddyfod,  you  have  come,    byddai  yn  myned,  he  used  to  go. 
dymitno,  wishes.  i'w  wely,  to  his  bed. 

ARFEEWN,  I  Used.  FYDDAI  WEDI   BWYTA  Y  CYFAN,    had 

eaten  all. 


WELSH   AND   ENGLISH   FOR   DAY   SCHOOLS,    &C. 


DIRECT  AND   INDIRECT  QUESTIONS  (Gofyniadau  Cyfeiriadol 
ac  Anghyfeiriadol). 

Direct  Question  .-—What  are  jtou  doing  ? 
Indirect  Question :— Tell  me  what  you  are  doing. 

Note. — In  direct  questions  the  Nominative  comes  after  tlie  Verb;  in  indirect 
questions  the  Nominative  comes  before  tlie  Verb. 

A  welsoeh  chwi  fy  mrawd?  A  fuoch  chwi  erioed  yn  Llundain?  A 
laddasoch  (laddsoch)  chwi  y  wenci  ?  Beth  sydd  arnoch  chwi?  (Beth  yw'r 
mater  sydd  arnoch?)  A  fedrwch  chwi  siglo'r  cryd  yma?  Ydych  chwi 
yn  clywed  arogl  ('oglau)  rhywbeth?  Onid  oes  llyfr  ary  bwrdd?  Onid 
oes  dau  lyfr  yn  yr  ystaf ell  hon  ?  Pwy  ydy  w  y  dyn  doethaf  ?  A  oes  arnoch 
chwi  arian  i  mi  ?  A  dalsoch  chwi  eich  dyled?  B'le  mae  eich  brawd  yn 
byw  yn  awr?  Sut  yr  ydych  chwi?  Pwy  ydyw  y  lleidr '!  Yr  oedd  yr  esgiu 
yn  dangos  pwy  oedd  y  lleidr.  Yr  oedd  y  ci  bach  yn  dangos  pwy  oedd  ei 
feistr.  Nis  gwn  pwy  y w  ef.  Nis  gwyddwn  pwy  oedd  ef .  Gofynodd  i  mi 
pwy  oedd  y  dyn.  Ni  ddywedais  pwy  oedd  y  bachgen  bach.  Dywedwch 
wrtho  b'le  mae  eich  brawd.  Gofynwyd  i'r  brenin  pwy  oedd  ei  gyng- 
horwr.  Gofynodd  y  forwyn  i'w  meistr  am  beth  oedd  yn  chwilio.  Yr 
oeddwn  yn  awyddus  i  glywed  sut  yr  oeddech. 

EXEECISE.— Make  Sentences  from  :— Golwg  {sight) ;  dilynol  {following) ; 
nerth  {strength);  ysgafn  {light,— Adj.) ;  goleu  {light,— Noun) ;  hysbysu 
{informs) ;  caethwas  {slave)  ;  cyfle  {chance)  ;  hyfryd  {pleasant) ;  esgeulus 
{careless);  careg  hogi  {ichet-stone) ;  penlinio  {kneels) ;  dysgedig  {learned)  ; 
cneifio  {sheer);  cnaif,  cnu  {fleece). 


GEIRJA    (Vocabulary). 
wenci,  weasel.  dyled,  debt. 

BETH  SYDD  ARNOCH  CHWI  ?  "What   PWY  OEDD  Y  LLEIDR,  who  the  thief 

is  the  matter  with  you.  was. 

SIGLO'e  ceyd,  rock  the  cradle.       NIS  gwn,  I  do'nt  know. 
clywed  AEOGL,  smell,  cynghoewe,  adviser. 

YSTAFELL,  room.  AM  BETH  OEDD  YN  CHWILIO,  what  he 

was  looking  for. 

DOETHAF,  wisest.  AWYDDITS,  anxious. 

a  oes  aenoch,  do  you  owe  ? 


NEGATIVE  SENTENCES  (Brawddegau  Negyddol). 

Nid  yw  y  ceffyl  yn  hoffi  gwellt.  Nid  yw  y  bachgen  yn  dyfod  a'i  lyfr  i'r 
ysgol  bob  dydd.  Nid  yw  Mari  yn  myned  a'i  llyfr  gartref  bob  nos.  Ni 
welais  i  mo  hono.  Dywedwyd  wrthyf  am  beidio  d'od  yn  ol  yr  un  fi'ordd. 
Dywedais  wrthi  am  beidio  myned  o  fy  mlaen  i'r  dref.  Ni  ddaeth  y 
pregethwr  yma  ddoe.  Fe  ddywedodd  y  meistr  wrth  y  gwas  am  beidio 
dychwelyd  cyn  nos.  Ni  syrthiodd  yr  un  o  honynt  i'r  afon.  Ni  welwyd 
yr  un  o  honynt  byth  wedi  hyny.   Ni  f  um  erioed  yn  Sir  Benfro.  Ni  fu  neb 


WELSH   AND    ENGLISH   FOR   DAY   SCHOOLS,    &C. 


yina  o'ch  blaen  chwi.  Ni  ddywedodd  wrthyf  am  aros  yn  ol.  Ni  fedr 
dyllhuan  ganu.  Nid  oedd  neb  gartref  pan  alwais.  Nkl  yw  yn  ddichon- 
adwy  niyned  oddi  yma.  Aeth  allan  heb  orpben  ei  waith.  Ni  ddysgodd 
y  becbgyn  eu  gwersi  yn  dda.  Nid  oedd  ganddo  na  tbad  na  mam.  Nid 
oedd  ganddi  na  thaid  na  nam.  Ni  fedrai  ddarllen  na  sillebu.  Gan  nad 
oedd  yn  dyfod,  anfonwyd  y  ci  i  cbwilio  am  danu.  Nid  oes  arnaf  eisiau 
dim  heddy  w.  Ni  welais  neb  yn  y  tŷ.  Ni  ddaeth  yr  un  o  honynt  yma.  Nid 
oedd  yr  un  o'r  defaid  i'w  gweled. 


GEIRFA  (Vocabulary). 
NID  YW  YN  HOFFI,  does  not  like.    Ni  fede,  cannot. 
GWELLT,  Straw.  DYLLHUAN,  Owl. 

NID  YW  YN  DYFOD  A'l  LYFE,  does 

not  bring  bis  book.  dichonadwy,  possible. 

NI  WELAIS  Ü0  HONO,  I  did  not 

see  him.  heb  oephen.  without  finishing. 

am:  beidio  d'od,  not  to  come.  nid  oedd  ganddo  na,  he  had  neither. 

peegethwe,  preacher.  Ni  fedeai,  he  could  not. 

dychwelyd,  return.  sillebu,  spell. 

NI  AETH  YE  UN  O  HONYNT,  none 

of  them  went.  GAN.  as. 
byth  wedi  hyny,  ever  after 

that.  anfonwyd,  was  sent. 

Ni  fum  eeioed,  I  have  never  nid  oes  aenaf  eisiau  dim,  I  want 

been.  nothing ;  I  do  not  want  anything. 

sie  benfeo,  Pembrokeshire.  ni  welais  neb.  I  saw  nobody ;  I  did 

not  see  anybody. 

ni  fu  neb,  nobody  was.  i'w  gweled,  to  be  seen. 


PREPOSITIONS  (Arddodiaid). 
There  are  three  classes  of  Prepositions  in  Welsh,  viz.  :— 
(1)  Simple,— as,  mewn.    (2)  Compound,— as,  er  mwyn,  tuag  at,  $c.    (3)  Pro- 
nominal,—as,  arno,  hebddi,  drostynt. 

Simple   Prepositions  consist  of  one  word,  and  are  arranged  into  :— 
(a)    Those  governing  the  Radical  sound,— as,  cyn  (before)  ;  erbyn 
(against)  ;  wedi,  gwedi  (after)  ;  rhvmg  (between) ;   mewn  (in) ;    ü 
(below) ;  ger,  gerfydd  (by) ;  uwch  (above) ;  cyn  dydd;  wedi  nos. 

\b)    Those  governing  the  Middle  sound,— as,  ar  (on,  upon) ;    heb 

(without)  ;  trwy  (through) ;  tros,  dros  (over)  ;  tan,  dan  (under)  ; 

gan  (with,  by) ;   wrth  (by,  close  to)  ;  as,  ar  fyned,  heb  dalu,  trwy 

ganu. 
(c)    That  governing  the  Nasal  sound,  viz. :— yn,  as,  yn  nydd  trallod. 
(tZ)    Those  governing  the  Aspieate  sound,— as  â,  âg  (with)  ;  gyââ 

(with) ;  tua  (towards) ;  as,  a  chyllell,  gydd  phoen,  tua  thre'. 


Exeecise.— Write  Sentences   with :— Against,    towards,  from,  over, 
into,  under,  between,  of,  before,  at,  about,  through. 


WELSH  AND   ENGLISH   EOR  DAY  SCHOOLS,    &C. 


Compound  Prepositions  consist  of  two  or  moee  words.    They  govern 
the  same  sound  as  the  last  word  in  which  they  end. 

(a)  Those  ending  in  a  Preposition,— as,  oddi  ar  (from) ;  yn  erbyn 
(against) ;  tuag  at  (towards) ;  tu  allan  (outside) ;  tu  cefn  i 
(behind) ;  cyferbyn  a  (opposite  to) ;  o  fewn  (within) ;  tu  hvmt  i 
(beyond),  &c. 

(b)  Those  ending  in  a  Noun,— as,  ar  hyd  (along);  ermwyn  (for  the 
sake  of) ;  ger  bron  (in  the  presence  of) ;  yn  lie  (instead  of) ; 
oblegid  (on  account  of) ;  oflaen  (before) ;  uwch  ben  (above) ;  Ixeb 
law  (besides) ;  o  heruydd  (on  account  of) ;  islaw  (below),  &c. 

Pronominal  Prepositions  consist  of  a  Preposition  joined  to  a  Pronoun. 
They  are  :— 

(a)  Those  ending  in  "  a/,"— as,  ataf  (to  me) ;  arnaf  (upon  me) ;  tana/ 
or  danaf  (under  me)  ;  am  danaf  (about  me),  &c. 

(b)  Those  ending  in  "  of,"  as,  hebof  (without  me) ;  rhyngof  (between 
me);  ynof  (in  me);  trosof  (for  me) ;  trwyof  or  tnvof  (through 
me),  &c. 

(c)  Those  ending  in  liyf,"—  as,  genyf  (with  me);  oddiwrthyf  (from 
me),  &c. 

(d)  That  ending  in  "mi,"— as,  tin*  (to  me). 


Translate.— Fe  daflodd  y  plentyn  gareg  trwy  y  ffenestr.  Fe  syrthiodd 
y  dyn  i'r  afon  îslaw  y  bont.  Y  mae  Dafydd  yn  tori  bara  â  chyllell.  Fe 
gydiodd  y  Uwynog  yn  yr  ŵydd  gerfydd  ei  gwddf.  Lladdwyd  y  defaid  gan 
y  cŵn.  Fe  f ethodd  y  plentyn  ddyfod  i'r  Ysgol  o  herwydd  afiechyd.  A 
wnewch  chwi  hyn  yn  f y  lie  ?  Y  mae'r  ceffylau  yn  rhedeg  tua'r  afon.  Daeth 
y  boneddwr  ataf.  ac  aeth  ymaith  hebof  fì.  Y  mae'r  offeiriad  yn  byw  gyf- 
erbyn  a'r  eglwys. 

Y  mae  llawer  cartref  dedwydd  rhwng  mynyddau  Cymru.  Fe  laddwyd 
y  ci  â  dryll  (gŵn)  gan  y  bugail. 


GEIEFA  (Vocabulary). 

afiechyd,  illness.  awnewch?    Will  you  do? 

yn  FY  lle,  instead  of  me.  ixawee  cabteef  dedwydd,  many  a 

happy  home. 


IDIOMS  (Ieithwedd). 


Y  mae'r  gweithiwr  yn  myned  at  ei  waith  gyda'r  dydd.  Yr  ydys  yn  stopio 
gweithio  ganol  dydd.  Yr  oeddech  yn  yr  ysgol  ddoe,  ond  nid  oeddech  yma 
eehdoe.  Mi  fyddaf  gyda  chwi  drenydd.  Yr  oeddwn  yn  Abertawe  bythefnos  i 
heddyio,  a  byddaf  yn  Caerdydd  icythnos  i  yjory.  Yr  oedd  llawer  o  ddyeithr- 
iaid  yn  y  dref  ar  ddydd  y  ffair,  ond  tranoeth  yr  oeddynt  wedi  ymadael.  Ced- 
wir  Xadohg  yn  ddydd  yẃyl.  Rhaid  i  ni  oil ymddangos  yn  nydd  y  /am.  Yr  wyf 
yn  gweled  fy  nghefnder  bob  yn  ail  ddydd.  Mae'r  eneth  yn  canu  trwy  gydol  y 


WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


dydd.  Ar  y  dydd  penodedig,  daw'r  arholwr  i'r  ysgol  i  arholi  y  plant.  Y 
mae'r  coedwr  yn  gweithio  wrth  y  dydd.  Mi  gollais  liur  dmrnod  ddydd 
Sadwrn.  Byddaf  j^n  myned  i  Loegr  calan  Mai  nesaf.  Y  mae'r  plant  yn 
hiraethu  am  ddydd  Calan.  Yr  wyf  yn  horn  gweled  llygad  y  dydd  yn  y 
gwanwyn.  

GEIRFA  (Vocabulary). 

gyda'e  dydd,  at  day-break.  BOB  yn  ail  dydd,  every  other  day. 

yr  ydys  yn  STOPIO,  we  stop.  tewy  gydol  Y  dydd,  the  whole  day 

long. 

GANOL  DYDD,  mid-day.  AB  Y  dydd  penodedig,  on  the  ap- 

pointed day. 

ddoe,  yesterday.  aeholwe,  examiner ;  inspector. 

echdoe,  the  day  before  yester- 
day, aeholi.  examine. 

deenydd,  the  day  after  to-mor- 
row, weth  Y  dydd,  by  the  day. 

abeetawe,  Swansea.  hue  diwenod,  a  day's  wages. 

BYTHEFNOS    I   HEDDYW,  a  fort- 
night to-day.  LLOEGE,  England. 

CAEEDYDD,  Cardiff.  calan  MAI,  the  first  of  May. 

WYTHNOS  I  yfoey,  to-morrow 
week.  hieaethu,  long.    (Verb.) 

TEANOETH,  the  following  day ; 
next  day.  dydd  calan,  New  Year's  day. 

nadolig,  Christmas.  [calenig,  New  Year's  gift.] 

YN  DDYDD  GWYL,  as  a  holiday.        LLYGAD  Y  dydd,  daisy. 

DYDD  Y  farn,  the  day  of  judg- 
ment.   


IDIOMS    (IEITHWEDD). 

Y  mae  genyf  fuwch  gôch.  Y  mae  genyf  fochyn  tew.  Y  mae  ganddo 
ddigon  o  arian  i  dalu  am  y  llyfr.  Y  mae  ganddi  lais  da.  Y  mae  ganddynt 
lawer  o  ddefaid  ar  y  bryniau.  Yr  oedd  genyf  gath  wen.  Yr  oedd  genyf 
gi  defaid.  Yr  oedd  ganddo  lawer  o  berthynasau.  Yr  oedd  ganddo  deim- 
ladau  da  at  ei  gyd-ddyn.  Y  mae  gyda  fi  ddau  lyf r  yn  fy  llogell.  Y  mae 
yn  dda  genyf  eich  gweled.  Yr  oedd  yn  dda  ganddo  gly  wed  f od  ei  fam  yn 
iach.  Y  mae  ofn  arnaf  ar  hyd  nos.  Y  mae  yn  ddrwg  genyf  fy  mod  wedi 
achosi  cymaint  o  ofid  i  chwi.  Y  mae  arnaf  eisiau  eich  gweled  cyn  yr  ewch 
allan.  Y  mae  arnaf  eisiau  bwyd.  Y  mae  arno  eisiau  dŵr.  Y  mae  yn 
ddyledswydd  arnaf  i'ch  helpu.  Y  mae  yn  ddyledswydd  ar  y  plant  i 
ufuddhau  i'w  rhieni.  Y  mae  arnaf  bunt  i  chwi.  Y  mae  ar  fy  inrawd 
goron  i  mi.  Y  mae  chwant  arnaf  ddyfod  gyda  chwi.  Y  mae  chwant  bwyd 
arnaf.  Y  mae'r  ddanodd  arno.  Y  mae  syched  arnaf.  Y  mae  yn  edifar 
genyf.    Y  mae  hiraeth  ar  y  f erch  ar  ol  ei  mham. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

Y  MAE  GENYF,  I  have.  Y  MAE  GYDA  FI,  I  have. 

Y  mae  ganddo,  he  has.  CYD-DDYN,  fellow  man. 

Y  MAE  GANDDI,  she  has.  Y  MAE  YN  DDA  GENYF,  I  am  glad. 

Y  mae  ganddynt,  they  have.         Y  mae  ofn  aenaf,  I  am  afraid ;  I 

fear. 


WELSH  AND   EXGLISH  FOR  DAY  SCHOOLS,    &C. 


YE  OEDD  GENYF,  I  had.  Y  MAE  YN  BDEWG  GENYF,  I  am  Sorry. 

YE  oedd  ganddo,  he  had.  cymaint  o  OFID,  so  much  trouble. 

PEETHYNASAU,  relatives.  Y  MAE  AENAF  EISIAU,  I  Want. 

teimladau,  feelings. 

Y  UTAH!  YN  DDYLEDSWYDD  AENAF,  It  ÌS  my  duty. 

Y  mae  YN  ddyledswydd  ae  Y  PLANT,  It  is  the  children's  duty. 

Y  MAE  AENAF,  I  Owe. 

Y  mae  ae  FY  MRAWD.  My  brother  owes. 

Y  mae  chwaxi  abnaf  ddyfod,  I  am  inclined  to  come  ;  I  have  a  mind 
to  come. 

Y  MAE  CHWANT  BWYD  AENAF,  I  want  food. 

Y  mae'e  ddanodd  arnaf,  I  have  the  toothache. 

Y  mae  syched  aenaf,  I  am  thirsty. 

Y  mae  YN  edifae  gexyf,  I  am  sorry ;  I  regret. 

Y  MAE  HIEAETH  AENAF,  I  long. 


IDIOMS    (IEITHWEDD). 

Ni  fynai'r  ci  fy  nilyn  i'r  mynydd.  Ni  fynai  Dafydd  fyned  i'r  ysgol. 
Mynodd  Ellis  fy  nghanlyn.  Mynodd  y  plentyn  fyned  ar  glîn  ei  dad. 
Cododd  y  gwas  am  chwech  heddyw.  Cododd  y  plentyn  y  llyfr.  Parhau 
i  ddarllen  oedd  Sidney.  Mab  i  amaethwr  tlawd  yw  y  Prif-athraw. 
Cyfaill  ydyw  yr  Iesu  i  bawb.  Deallodd  y  bobl  ar  unwaith  mai  nid  dyn 
cyit'redin  oedd  yn  eu  hanerch.  Pan  oedd  y  plant  yn  myned  allan,  dyma 
nhwy  yn  dechreu  chwerthin  y  naill  ar  ol  y  llall,  wrth  weled  yr  asyn  a'i 
drwyn  yn  y  drws.  Gwelais  mai  nid  Jane  oedd  wedi  tori  y  ifenestr.  Ni 
allaf  dori  y  bara  a'r  gyllell  hon.  Torais  fy  mŷs  â'r  siswrn.  Torodd 
Llewelyn  ei  goes.  Torwch  eich  enw  y  fan  yma.  Bum  bron  tori  f y  nghalon 
ar  ol  fy  nghyfaill.  Y  mae  Gwen  wedi  tori  ei  llyfr  newydd.  Mi  eis  i  Aber- 
dare  yn  un  swydd  i'ch  gweled.  Xi  wnaeth  yr  un  swydd  heddyw.  Safodd 
y  cardotyn  wrth  y  drws.  Y  mae  y  plant  wrth  eu  gwaith.  Y  mae'r 
medelwyr  yn  brysur  wrth  yr  ýd.  Dewch  gyda  mi  Pangor.  Yr  wyf  yn 
myned  gydâ'r  trên.    Galwch  gyda  modryb  Sian  wrth  ddychwelyd. 


GEIEFA  (Vocabulary). 
Ni  fynai'e  ci  FY  nilyn    .    .    .    .  =  would  not  follow  me. 
mynodd  ellis,  Ellis  insisted  on. 
glin.  knee. 

CODODD  AM  CHWECH,  rose  at  six. 

cododd  Y  llyfe,  raised,  lifted    .... 

parhau  I  ddarllen,    .    .    .  =  Sidney  continued    .    .    . 

mab  I  amaethwr,    .    .    .  =  The  Principal  is    .    .    . 

CYFAILL  YDYW  YR  IESTJ,  JeSUS  Ì3     .     .     . 

MAI  NED  DYN  CYFFREDIN  OEDD    .    .     .  =  that  it  was  not  an  ordinary 

ANERCH.  address.  man  tûat    •    •    • 

dyma  Y  plant  yn  dechreu    .    .    .  =  the  children  began  to    .    .    . 

wrth  weled,  at  the  sight  of ;  when  they  saw. 

mai  nid  jane  oedd  .    .  =  that  it  was  not  Jane  that  had  broken  .    . 

TOEI  Y  BAEA,  =  Cut     .     .     . 

TOEI  FY  MYS  =  Cut     .      .      .     SCÌSSOrS. 

toeodd  Ei  G0E3  =  broke    .    .    . 


WELSH   AND   ENGLISH  FOR  DAY  SCHOOLS,    &C. 


TOEIENW    .    .    .    =    write    .    .    . 

bum:  beon  toei  fy  nghalon  =  I  nearly  broke 

TORI  llyfr.  tear. 

EIS,  I  went. 

YN  UN  swydd,  purposely ;  on  purpose. 

NI  WNAETH  YE  UN  SWYDD.  he  did  nothing. 

weth  Y  DEWS,  by  the  door. 

weth  eu  gwaith,  at  their  work. 

MEDELWYB,  reapers. 

weth  YE  yd,  at  the  corn. 

gyda'eteen,  by  train. 

GYDA  modeyb  SIAN,  at  aunt  Jane's  (house). 


IDIOMS   (IEITHWEDD). 

Peidiwch  cadw  sŵn.  Yr  wyf  yn  erfyn  arnoch  am  beidio  cadw  sŵn.  Yr 
wyf  wedi  cael  anwyd.  Yr  wyf  wedi  cael  fy  nghuro.  Yr  wyf  yn  cael  y 
ddanodd  bob  gwanwyn.  Yr  wyf  am  gael  dau  bwys  o  sebon.  Yr  wyf  am 
gael  eich  gweled.  Y  mae'r  dyn  dyeithr  am  gael  lletya  yn  ein  tŷ  ni  dros  y 
nos.  Cafodd  eich  chwaer  dri  o  wyau  yn  y  nyth.  Cafodd  Dafydd  ei 
rybuddio  i  beidio  cadw  sŵn  mwyach.  Cat  weled.  Caf  glywed  oddi- 
wrthych  etto.  Yr  wyf  yn  gobeithio  y  caf  y  wobr  gyntaf.  Aeth  yr  areith- 
iwr  ffwrdd  heb  ddweyd  yr  un  gair.  Deallodd  yr  athraw  f od  y  plant  heb 
ddysgu  eu  gwersi.  Dewch  yn  nes  at  y  tân.  Fe  ganodd  y  cerddor  mor 
dda,  nes  yr  oedd  pawb  yn  synu.  Aroswch  nes  y  byddwch  ddwy  flwydd 
yn  henach.  Rhedodd  y  Uwynog  yn  mlaen  ar  ei  gyfer.  Nid  yw  ef  cystal 
a'i  air.  Ni  f edraf  ddarllen  cystal  a  chwi.  Ni  fedr  ef  ysgrifenu  cystal  a  fi. 
Nid  yw  yr  ysgolor  yn  darllen  wrth  f odd  ei  feistr.  O'r  diwedd  cafodd  yr 
hen  tfermwr  was  wrth  ei  fodd  yn  y  flair.  Ymae  yn  well  genyf  gi  na  chath. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

PEIDIWCH    CADW    SWN,    don't 

make  a  noise.  HEB  DDWEYD,  without  saying. 

YE  WYF  YN  ERFYN  AENOCH,  I  FOD  Y  PLANT  HEB  DDYSGU   =    . 

beg  of  you.  had  not  learnt. 
wedi  cael  anwyd.  have  had 

a  cold.  YN  NES,  nearer. 
wedi  cael  fy  nghueo,  have 

been  punished.  ceeddoe,  musician. 
YE  wyf  yn  cael,  I  get ;  have. 

YE  WYF  AM  GAEL,  I  want  to  have,  aeoswch  nes,  wait  until. 

YE  WYF  AM  GAEL  EICH  GWELED, 

I  want  to  see  you.  YN  mlaen  ae  ei  gyfee,  straight  on. 

DYN  dyeithe,  stranger.  cystal  a'i  aie  =  as  good  as   .    .    . 

AM  gael  lletya,  wants  to  lodge.  CYSTAL  A  CHWI  =  as  well  as  .    .    . 

CAFODD  DEI  O  WYAU  —  had    .      .  WETH  FODD  EI  FEISTE  =  to  please   . 

CAFODD  EI  EYBUDDIO,  Was  warn-  Y   MAE   YN  WELL  GENYF  —    I  prefer 

ed,  cautioned.  ...    to. 

caf  weled,  I  shall  see.  Thus  :— I  prefer  summer  to  winter ; 

Y  caf  Y  WOBE  gyntaf  =  I  shall  *  preier  this  horse  to  that.    Never 

ha ve  say  ' '  than     after  prefer. 


WELSH   AND   ENGLISH   FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


IDIOMS  (IEITHWEDD). 

Y  mae'r  plant  yn  dysgu  eu  gwersi.  Y  mae'r  athraw  yn  dysgii  ei  ddos- 
barth.  Y  mae'r  fuwch  wedi  trigo.  Yr  wyf  bron  a  thri^o  (sythu).  "  A'r 
Gair  a  wnaethpwyd  yn  gnawd,  ac  a  drigodd  yn  ein  plith  ni."  Mi  wnaf 
hyn  i  chwi  er  mwyn  eich  tad.  Daethuin  i'r  dref  er  mwyn  eich  gweled. 
Oni  bai  fy  mod  yn  sal  mi  fuaswn  gyda  chwi.  Y  mae  bai  arnoch  am  guro 
eich  ceffyl.  Am  danom  ni,  druain,  nid  oes  dim  i  ddysgwyl  ond  caledi. 
Yr  wyf  yn  leicio  lladd  gwair,  ond  ni  fedraf  ladd  mawn.  Y  mae'r  cigydd 
yn  lladd  y  tarw.  Peidiwch  lladd  ar  y  dyn.  Y  mae  Arthur  wedi  cael 
anwes  (liiaff).  Y  mae  deilen  ar  ei  defod.  (S.W.— Y  mae  tafod  tew 
ganddo).  Y  mae  bwlch  yn  ei  wefus.  Y  mae  llygaid  tro  ganddo.  (N.W.— 
Mae  o  yn  edrych  yn  groes).  Chwarddodd  Rhys  am  fy  mhen.  Chwardd- 
ais  am  ben  Dafydd.  Yr  oedd  y  crydd  yn  sefyll  ar  ben  y  drws,  ond  yr 
oedd  ei  wraig  yn  sefyll  ar  ei  phen  ei  hun.  Cefais  geiniog  am  fod  yn 
fachgen  da.  Cefais  fy  nghuro  am  fod  yn  ddrwg.  Dipiodd  y  meistr  wrth 
y  gwas  gymaint  fel  yr  anfonodd  ef  ymaith  o'i  wasanaeth.  Trowch  eich  tê. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

DYSGU  EU  GWERSI.  learn.  LLADD  Y  TARW,  kill     .      .     . 

DYSGU  El  ddosbarth,  teach.  lladd  ar  Y  dyn,  run  the  man  down. 

FUWCH  WEDI  TRIGO,  die.  Y    MAE    ARTHUR   WEDI    CAEL   ANWES 

(RHAFF),     .     .     .  is  a  spoilt  child. 

TRIGO  (SYTHU),  starve.  DEILEN  AR  EI  DAFOD  (tafod  tew  pran- 

ddoi,  he  lisps.  In  some  districts  in 
S.W.ia/odisFem. 

"AC  A  DRIGODD  YN  EIN  PLITH,"       Y   MAE    BWLCH    YN    EI   WEFUS,   he  is 

—see  Bible. — St.  John,  1  Chap.         hare-lipped. 

ER  MWYN  EICH  TAD,  for  your 

father's  sake.  Y  mae  llygaid  tro  Ganddo.  squints. 

ER  MWYN  EICH  GWELED,  to  See        CHWARDDODD  AM  FY  MHEN,     .       .      . 

you.  at  me. 

ONI  BAI  FY  MOD  YN  SAL.  were   it 

not  that   .     .     .    or  If  I   had 

not    ...  ar  ben  Y  drws.  on  the  doorstep. 

Mi  fuaswn,  I  should  have  been,   ar  ei  phen  ei  hun,  alone. 
Y  mae  BAI  arnoch,  you  are  to 

blame.  AM  FOD,  for  being. 

AM  DANOM  NI.  DRUAIN,  as  f  Or  US, 

poor  fellows.  digiodd  gymaint 

caledi,  hardship.  so  offended    .    . 

lladd  gwair,  inow  hay.  trowch  eich  te,  stir  your  tea. 
lladd  MAWN,  cut  peat. 


IDIOMS  (Ieithwedd). 

Dysgodd  y  plentyn  ddwy  benod  ar  ei  dafod.  Dysgais  y  llyfr  ar  fy 
nhafod.  Y  mae  yn  hen  bryd  i  chwi  gychwyn  adref .  Y  mae  yn  hwyr  i  mi 
fyned.  Yr  ydych  yn  hoff  o  afalau.  Y  mae'r  eneth  yn  hoff  o  ddillad 
gwychion.  Dyma  fy  hoff  lyfr.  Dafydd  yw  fy  mhlentyn  hoff.  Y  mae 
arnaf  gywilydd  o  honoch.  Y  mae  ar  y  fam  gy  wilydd  o'i  mhab  hynaf .  Y 
mae  ef  yn  cofio  atoch.   Y  mae  fy  rnrawd  yn  eofìo  atoch.  Y  mae  y  plentyn 


48  WELSH  AND   ENGLISH   FOR   DAY   SCHOOLS,    &C 


yn  cerclded  (gyru)  ar  ei  ddeg.  Yr  wyf  fi  yn  cerdded  ar  fy  neunaw.  Nid 
oes  genyf  goiniog  ar  (.yn)  fy  helw.  Nid  oes  ganddi  ddimai  ar  ei  helw.  Yr 
wyf  wedi  blino  arnoch.  Y  mae  y  fam  wedi  blino  arnynt.  Y  mae  y  meistr 
am  gael  gwared  o'r  gwas  diog.  Yr  wyf  fi  am  gael  gwared  o'r  llyf  r  yma. 
Peidiwch  cloi  y  drws.    Dadglowch  y  drws.    Dadwnewchy  cwlwrn. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

ae  Ei  dafod,  by  heart.  ceedded  ae  ei  ddeo,  is  in  his  tenth 

year. 
hen  beyd,  )  ,.  h       f  n  ti  ae  fy  HELW.  in  my  possession  ;  to 

hwye,  S     *  bless  myself. 

YEYDYCHYNHOFF.youarefond.   YE  WYF  WEDI  BLINO  AENOCH,  I  am 

tired  of  you. 
hoff  eyfe,  favourite  book.  cael  gwaeed,  to  get  rid  of. 

Y  MAE  AENAF  GYWILYDD,  I  am 

ashamed.  dadqlowch,  unlock. 

Y  MAE  EF  YN  COFIO  ATOCH,  He    PENOD,  chapter. 

sends  his  regards  to  you  ;  he 
wishes  to  be  remembered  to 
you.  dadwnewcii,  undo  ;  untie. 


ENGLISH      EXERCISES. 


Change  to  the  Past  Tense  :— 

1.  The  crow  is  not  on  the  bough.  The  thorn  is  full  of  pretty  flowers. 
The  stones  are  in  a  heap  on  the  roadside.  There  are  many  gloves  for  sale. 
There  is  a  sieve  in  the  barn.  The  winnowing  machine  is  in  the  haggard. 
My  shoes  are  dirty.  The  peacocks  are  on  the  hedge.  The  bards  are  in 
the  Eisteddfod.  The  pan  is  full  of  nice  cream.  The  parish  is  mountain- 
ous. There  are  many  knives  in  the  cupboard.  The  hatchet  is  new  and 
clean. 

2.  The  children  spill  the  ink.  The  mother  weeps  after  her  child.  The 
workmen  go  home.  I  know  the  lesson  well.  The  singers  choose  to  sing 
first.  The  aftermath  fadladd)  grows  fast.  The  hare  lies  on  her  form.  The 
shepherds  shear  the  sheep.  The  thrush  flies  over  the  tree.  The  mason 
hews  the  granite  slowly.  "We  do  sums  at  school.  The  mad  dog  bites  the 
woman.  The  children  tear  their  books.  John  wins  many  prizes.  We 
think  well  of  you.  The  hens  sleep  on  the  roost.  My  nose  bleeds  very 
often.  The  gardener  digs  his  garden.    They  breed  fine  horses  in  "Wales. 

3.  The  cat  is  thrown  to  the  river.  The  house  has  been  blown  down. 
The  lake  is  frozen  over.  The  work  has  been  well  done.  The  pudding  will 
be  eaten.  These  copies  are  torn.  The  desks  have  been  shaken.  The 
buttons  have  been  sown.  The  lessons  are  known  very  well.  The  seed  is 
sown  in  the  soil.  The  ships  have  been  sunk  by  the  enemy.  Wool  is  spun 
into  yarn. 


WELSH  AND   ENGLISH   FOE,  DAY   SCHOOLS,    &C. 


EXERCISES   FOE   CORRECTION. 
Put  "do"  or  "does"  in  each  op  these  Sentences:— 

The  cows  not  like  this  straw.  The  people  not  work  on  Saturday.  The 
flowers  not  grow  in  winter.  The  river  not  run  very  fast  here.  The 
children  not  sing  nicely.  The  artist  not  paint  the  picture  quickly.  My 
nephew  not  draw  well.  His  grandson  not  try  to  do  his  sums.  John  not 
try  to  answer  well.  They  not  like  a  lazy  boy.  The  medicine  not  do  the 
woman  any  good.  These  cities  not  contain  many  people.  Heroes  not  run 
away  when  duty  calls  them.    This  mill  not  grind  wheat. 

Exeecise.— Write  the  above  in  the  Past  Tense.    Supply  ' '  did." 


Change  Subject  and  Predicate  ixto  Plueal:— 

The  ox  has  gone  over  the  hedge.  The  mouse  has  eaten  the  bread  in  the 
pantry.  The  woman  has  folded  the  clothes.  The  fisherman  has  brought 
a  nice  turbot  for  the  marriage  feast.  The  goose  has  flown  away.  His 
foot  has  slipped  into  the  pool.  The  country  has  been  laid  waste  by  the 
enemy.  The  chimney  has  been  blown  down  by  the  storm.  The  hoof  of 
the  young  horse  has  grown  big.  The  roof  has  fallen  in.  The  cliff  on  the 
shore  has  been  undermined  by  the  waves.  This  staff  is  new.  The  lady 
is  in  black.  The  turf  was  wet.  The  scarf  is  pretty.  The  thief  is  in  jail. 
That  calf  is  very  fat.  This  loaf  is  small.  This  wolf  is  quite  lean.  The 
life  of  a  beggar  is  miserable.    The  wife  of  a  drunkard  is  poor  and  unhappy. 


Coeeect  :— 

1.  The  Strait  of  Dover  separate  England  from  France.  The  potatoes 
grows  well.  The  palace  stand  on  a  hill.  The  ostrich  have  wings.  The 
Alps  is  covered  with  snow.  The  horses  draws  the  plough  very  slowly. 
The  St.  Bernard  dogs  is  very  intelligent.  The  monks  lives  in  the  con- 
vent. There  is  many  proverbs  in  the  Old  Testament.  The  child  assist 
his  mother.  The  pig  grunt  in  the  pigsty.  The  clothes  is  drying  before 
the  fire.  The  farmer's  servant  shoot  the  crows  in  spring.  There  is  good 
blossoms  on  the  apple-trees.    The  monkeys  is  chattering  in  the  trees. 

2.  The  bird  sing  on  the  tree.  The  goods  is  brought  to  the  station.  The 
farmer  use  the  spade.  The  scholars  writes  with  steel-pens.  The  scythes 
does  not  cut  well.  The  loaves  is  in  the  oven.  Thimbles  is  sold  every- 
where. The  farmer  harrow  his  fields.  The  people  is  on  strike  now.  The 
people  has  eaten  their  dinner.  A  bag  of  potatoes  were  sold  for  a  shilling. 
The  sons  of  David  is  very  wicked.  The  trees  of  Britain  is  not  evergreen. 
The  man  lose  his  hatchet  very  often.  The  carriage  wait  at  the  door.  The 
stockings  is  knit  by  the  women.  The  captives  has  been  released  from 
prison.    The  mountains  of  "Wales  is  covered  with  snow  in  winter. 

3.  I  bought  a  horse  who  will  not  work.  We  saw  a  man  which  had  lost  an 
arm.  The  cat  caught  the  mouse  who  was  in  the  kitchen.  I  saw  the  man 
and  the  bear  who  were  in  the  street.  I  sold  the  ferret  whom  you  gave 
me.  I  sold  the  pony  who  you  gave  me.  The  Emperor  which  governs  his 


50  WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


empire  well,  ought  to  be  obeyed.  The  warriors  which  were  fighting  in 
Waterloo  are  now  dead.  I  have  lost  the  watch  whom  you  gave  me.  I 
do  not  like  the  cat  who  is  always  sitting  before  the  fire.  Those  colliers 
which  you  met  live  in  Swansea. 

4.  The  woman  has  buried  his  sons.  The  cat  fFem.J  is  trying  to  catch  his 
tail.  The  salt  has  lost  his  savour.  The  tree  will  lose  his  leaves  in  winter. 
The  rivers  have  over-flowed  its  banks.  Anglesey  is  an  island  noted  for 
her  black  cattle.  The  girl  has  finished  his  sewing.  The  children  have 
sold  its  books.  The  monarchs  of  Europe  do  not  always  wear  his  crowns 
on  her  heads.  I  love  him  for  her  father's  sake.  I  caught  him  by  her 
hand.  The  child  fell  into  the  river  where  he  is  very  deep.  She  is  snow- 
ing to-day.    She  froze  very  hard  last  night. 


PARSING  (Gramadegu). 

(SET    BY    H.    M.    INSPECTORS.) 

STANDARD  IV. 

1.  I  bring  fresh  showers  for  the  thirsty  flowers. 

2.  In  the  morning  my  father  found  me  in  the  garden. 

3.  He  looked  on  them  at  break  of  day. 

4.  The  fierce  lion  sprang  furiously  anion?  the  poor  men. 

5.  The  woman  will  carry  the  eggs  carefully  in  a  basket. 

6.  After  many  years  of  sorrow  the  poor   widow  returned  to  her  old 

home. 

7.  The  horses  jumped  over  the  hedpre  into  the  field. 

8.  On  yonder  hill  stands  an  old  castle. 

9.  A  large  ship  sailed  away  from  Liverpool  yesterday. 

10.  The  lady's  carriage  drew  up  at  the  poor  man's  gate. 

11.  She  steps  carefully  between  the  little  pools  of  water. 

12.  The  noise  in  the  streets  suddenly  awoke  my  sister's  baby. 

13.  The  kind  mother  will  make  a  nice  dinner  for  her  children. 

14.  The  lark  drops  down  to  his  little  home  in  the  grass. 

15.  The  baby  will  sleep  quietly  in  that  cradle. 

16.  The  hot  sun  shone  on  the  weary  travellers. 

17.  Mary  often  forgets  her  lessons  in  the  morning. 

18.  The  young  friends  soon  swarm  to  the  shop. 

19.  He  grinds  the  corn  in  the  mill  between  two  stones. 

20.  My  dog  always  waits  for  me  in  the  lower  end  of  that  street. 

21.  Tears  of  joy  filled  the  eyes  of  the  brave  boy. 

22.  The  bright  stars  gave  light  to  the  weary  sailors. 

23.  The  cuckoos  with  their  joyful  wings  make  their  annual  visit  over  the 

globe. 

24.  The  workman  cut  the  young  trees  with  his  hatchet. 

25.  My  friends  saw  a  lion  of  enormous  size  in  the  woods. 

26.  Birds  with  white  feathers  covered  the  sea. 

27.  In  ancient  time  a  lake  covered  a  part  of  it. 
2S.  Then  rose  from  sea  to  sky  the  wild  farewell. 

29.  Ships  with  white  sails  covered  the  sea. 

30.  Many  of  my  friends  have  valuable  books  in  their  library. 


WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C.  01 


31.  The  rivers  run  quickly  to  the  sea. 

32.  We  saw  many  wild  birds  lately  on  the  river's  banks. 

33.  A  good  boy  always  learns  his  lesson. 

34.  The  farmer  sows  his  corn  in  spring. 

35.  In  the  pleasant  spring  the  blackbird  sings. 

36.  I  met  many  friends  in  the  concert  last  night. 

37.  On  the  tops  of  high  mountains  trees  seldom  grow. 
3S.  Deep  snow  covers  the  tops  of  our  mountains. 

39.  "With  great  speed  our  coachman  drove  our  new  horses  to  the  fair. 

40.  Upon  his  father's  knee  Charley  sat  happily. 

41.  A  huge  tigress  jumped  suddenly  into  the  centre  of  the  tent. 

42.  Henry  gave  a  new  hat  to  his  sister  lately. 

43.  A  good  boy  learns  his  lesson  carefully  at  school. 

44.  On  a  fine  day  a  young  lady  took  a  seat  in  a  coach. 

45.  The  female  bear  shows  great  love  for  her  young  cubs. 

46.  The  soldier  daily  played  his  violin  in  the  street. 

47.  The  poor  boy  quickly  put  the  old  woman's  money  into  his  pocket. 

48.  A  heavy  shower  of  rain  fell  during  the  night. 

49.  Those  men  will  greatly  enjoy  their  visit  to  us. 

50.  The  grass  will  grow  quickly  during  the  mild  weather. 

51.  The  horses  of  the  farmer  fell  into  the  river  this  morning. 

52.  In  the  bloody  conflict  many  brave  men  perished. 

53.  We  have  our  holidays  in  the  month  of  August. 

54.  On  that  day  a  north  wind  was  blowing  very  strongly. 

55.  In  fine  weather  the  birds  sing  delightfully  in  the  woods. 

56.  The  scholars  busily  gather  flowers  in  the  woods. 

57.  The  warm  bright  days  of  summer  are  at  hand. 

58.  The  master  of  the  school  instructs  his  pupils  diligently. 

59.  With  tearful  eyes  they  saw  the  beautiful  flowers  in  the  forest. 

60.  By  the  side  of  a  hill  we  sadly  buried  our  friend. 

61.  With  much  pain  the  poor  father  heard  his  child's  cry. 

62.  On  the  next  day  some  women  saw  a  young  squirrel  amongst  the  trees. 

63.  Heaps  of  lime  cover  his  field  entirely. 

64.  Two  country  lads  came  at  an  early  hour  to  a  market  town. 

65.  On  my  way  to  school  I  saw  very  many  lambs. 

66.  The  fair  little  girl  sat  under  an  old  tree  in  her  father's  garden. 

67.  I  almost  worshipped  my  mother  in  her  arm-chair. 

68.  Near  that  river  there  is  a  widow's  cottage. 

69.  The  boys  have  donri  well  during  school  hours. 

70.  The  cold  days  of  spring  have  come  upon  us. 

STANDARD  V. 
Parse  and  Analyse  :— 

1.  On  a  lofty  cliff  the  eagles  have  built  their  nests. 

2.  The  farmer's  cart  was  carrying  a  load  of  pipes  along  the  road. 

3.  The  farmer's  workmen  have  quickly  finished  their  work. 

4.  A  Scotch  nobleman  has  bought  a  cow  from  his  friend. 

5.  The  farmer's  horses  will  draw  heavy  loads  along  the  road. 

6.  In  many  cases  the  monkeys  are  the  true  kings  of  the  forest. 

7.  The  early  winds  of  spring  do  much  harm  to  some. 

8.  The  horse  drew  the  carriage  very  quickly  along  the  road. 


02  WELSH  AND   ENGLISH   FOR   DAY    SCHOOLS,    &C. 


9.  Once  she  was  caught  in  a  furious  storm  on  her  way. 

10.  Squirrels  during  summer  store  up  a   quantity  of  nuts  in  some  safe 

place  for  winter. 

11.  The  weather  has  been  cold  during  the  past  month. 

12.  "We  have  often  admired  that  man's  courage. 

13.  I  have  lately  seen  several  wonderful  sights  on  my  travels. 

14.  For  fifty  years  I  have  carried  it  in  my  memory. 

15.  The  fish  in  this  river  are  trout. 

16.  The  fine  weather  has  greatly  changed  the  face  of  the  earth. 

17.  The  wet  weather  of  last  week  has  made  the  roads  very  dirty. 

18.  The  farmer's  servants  will  drive  the  cattle  early  to  market. 

19.  The  beauty  of  that  country  has  drawn  numerous  visitors  to  its  shores. 

20.  Most  of  my  friends  possess  very  valuable  books  in  their  houses. 

21.  The  wild  river  rushes  quickly  through  the  valley. 

22.  The  late  rains  have  caused  very  destructive  floods  in  some  rivers. 

23.  The  famous  chalk  cliffs  were  gradually  built  by  tiny  insects. 

24.  The  farmer's  boys  were  driving  their  cattle  along  the  road. 

25.  In  the  first  week  of  the  new  year  we  had  two  severe  storms. 

26.  The  shepherd  with  his  dog,  drove  the  flock  into  the  fold. 

27.  The  rain  of  the  last  month  filled  the  streams  with  water. 

28.  The  leaves  of  the  tea-plant  are  generally  cut  three  times  a  year. 

29.  Under  the  green  hedges  after  the  snow,  there  the  dear  little  violets 

grow. 

30.  All  night  long  the  nothern  streamers  shot  across  the  trembling  sky. 

31.  Tears  of  sorrow  now  ran  down  the  old  man's  cheek. 

32.  Suddenly  with  a  joyful  cry,  a  troop  of  little  children  passed  before  our 

door. 

33.  One  lovely  hand  she  stretched  towards  her  father's  house. 

34.  "In  my  Father's  house  there  are  many  mansions." 

35.  The  knight  was  slowly  walking  down  between  a  double  row  of  his 

tenants. 

36.  His  ready  smile  a  parent's  warmth  expressed. 

37.  On  that  pleasant  morning  in  spring,  the  soldiers  marched  quickly 

through  our  town. 

38.  A  family  of  American  Indians  have  pitched  their  tents  on  the  banks 

of  that  river. 

39.  An  old  farmer  was  always  boasting  how  young  people  worked  in  his 

young  days. 

40.  That  lady's  house  was  struck  by  lightning  last  year. 

41.  Take  very  great  pains  with  your  writing. 

42.  The  water  of  the  lake  is  now  very  high. 

43.  The  pool  in  that  river  is  very  deep. 

44.  That  gentleman's  daughter  will  send  a  beautiful  present  to  my  sister. 

45.  The  floods  of  the  river  have  carried  away  many  large  bridges. 

46.  The  old  man's  house  has  been  carried  away  by  the  flood. 

47.  My  brother  John  has  gone  to  America  this  year. 

48.  Near  the  city  of  Bangor  there  is  a  high  mountain. 

49.  The  farmer's  sheep  have  died  in  the  snow  during  the  last  few  days. 


WELSH   AND   ENGLISH   FOR    DAY   SCHOOLS,  &G.  53 


WELSH     EXERCISES. 

1.  Give  the  Plural  of  these  Welsh  nouns,  and  the  English  words— 
Singular  and  Plural— for  the  same :— Pen,  clust,  trwyn,  gwefus,  gwJdf, 
dant,  braich,  dwrn,  bys,  Haw  {PI.  dwj-law),  bron  (y  fam),  bron  (y  niyn- 
ydd),  Uygad,  talcen,  elun,  migwrn  or  bigwrn,  sawdl,  ysgwydd,  gên,  boch. 

2.  Give  the  Welsh  of : — Ploughs,  oxen,  horses,  cows,  calves,  sheep,  goats, 
hens,  ducks,  geese,  stones,  flowers,  knives,  bones,  dogs,  lambs,  rams, 
skins,  cats,  lions,  eagles,  roads,  rivers,  fields,  hills,  houses,  sons,  daughters, 
sisters,  brothers,  men,  women. 

3.  What  is  the  plural  of  these  words,  and  give  the  English  :— Brenin, 
tywysog,  bachgen,  hosan,  esgid,  crys,  aderyn,  pioden  or  piogen,  bràn,  gôf , 
llech,  llwyn,  saer,  gair,  dôl,  dwfr,  craig,  neidr,  lleidr,  eglwys,  tref,  net", 
gwas,  llais,  maen,  march,  sarff,  tarw,  astell,  caseg,  nant,  corn,  porth,  cawr. 
bardd,  cloch,  caib,  alarch,  ffon. 

4.  Give  the  Singular  of  these  words,  and  give  the  English :— Coed,  adar, 
plant,  blodau,  cenin,  caws,  derw  (deri),  gwellt,  gwair,  gwybed,  llygod, 
piod,  brwyn,  malwod. 

5.  Put  the  word  "mawr"  or  "farcr"  before  each  word  in  the  Singular, 
in  Exercise  4. 

6.  What  is  the  Feminine  and  the  English  of  :— Ci,  ceffyl,  hwrdd,  tarw, 
gŵr,"  tad,  cefnder,  nai,  taid,  baedd,  tywysog,  brenin,  dyn,  asyn,  ceiliog, 
crwtyn  orcrwt,  gwas,  bachgen,  brawd,  Sais,  Cymro,  Gwyddel,  Hew. 

7.  Give  the  Masculine,  and  the  English  of :— Merch,  chwegr,  anner 
(heifer),  nith,  mam-gu,  modryb,  geneth,  gŵydd,  ewig,  milgast,  merlen, 
hogen,  arglwyddes. 

8.  Give  the  Gender  in  your  district  of :— Troed,  clust,  tafod,  mynyd, 
cyflog,  Uyn,  cwpan,  penill,  gwrthban,  gwn'iadur,  ciniaw,  nyth. 

Let  the  scholar  find  out  the  changes  in  the  initial  (first)  consonants  of  the 
adjectives  in  these  four  columns,  and  write  them  out  from  memory : — 
Masculine.  Feminine.  Masculine.         Feminine. 

Ceiliog  .Bach,    Iâr  .Fach. 
Hwrdd  Du,       Dafad  Ddu. 
Gwas  iiawen,  Morwyn  iawen. 
Ci  JLZawr,  Gast  jPawr. 


Bachsren  Call,         Geneth  Call. 
GwrPoblogaidd,    Gwraig  Ztoblogaidd. 
Ceffyl  Tew,  Caseg  Dew. 

Dyn  Clew,  Dynes  Lew. 

Merlyn  jRhad,        Merlen  Had. 

9.  Give  the  Feminine  of  :— Bachgen  da,  ceffyl  gwyn.  y  dyn  hwnw,  tarw 
gwyllt,  brawd  call,  ewythr  glàn,  gwas  bach,  gvvr  mawr,  ceiliog  trwm,  ci 
brwnt  (cas),  bustach  cryf,  dyn  tlawd,  bachgen  tlws,  tarw  brith,  brenin 
cyfiawn,  tri  taid,  dau  gefnder,  pedwar  ewythr. 

10.  Give  the  Singular  of  :— Gwartheg  duon,  defaid  gwynion,  ceryg 
llwydion,  cyrph  meirw  (or  meirwon),  muriau  cedyrn,  Uysiau  chwerwon, 
tònau  mawrion,  llestri  gweigion,  bochau  cochion,  dynion  ereill,  dillad 
budron,  ceryg  gleision,  cefl'ylau  tewon  (tewion,  N.  W.),  ffyrdd  llydain, 
blodau  melynion,  dynion  ieuainc. 

11.  Give  the  Welsh  of :—  A  white  horse,  a  white  mare,  white  horses, 
white  mares;  a  heavy  ram,  a  heavy  sheep,  heavy  rams,  heavy  sheep  ;  a 
poor  man,  a  poor  woman,  poor  men,  poor  women  ;  that  dog  fhwntcj,  that 
bitch,  those  dogs,  those  bitches ;  a  strong  boy,  a  strong  girl,  strong  boys, 
strong  girls. 

Note.— The  form  fffurfj  of  the  Adjectives  in  the  plural  is  the  same  for  both 
genders. 


WELSH  AND   ENGLISH  FOE,  DAY    SCHOOLS,    &C. 


SIMPLE   CONJUGATION   (Treigliad   Syml)  OF  THE  VERB 
"BOD"    (To   Be). 


MODD  MYXEGOL   (Indicative  Mood). 


AMSER  PRESENOL  (Present  Tense). 

WELSH.  ENGLISH. 

Unigol.  Lluosog.  Singular.  Plural. 

Wyf,  ydwyf,  Ym,  ydym.  I  am.  We  are. 

Wyt,  ỳdwÿt,  Ych.  ydych.  Thou  art,  You  are. 

Yẃ,  ydyw,  mae,     Ynt.  ydyiit,  He,  she,  it  ẃ,         They  are. 
oes,  sydd,                 maent. 

AMSER  ANORPHENOL  (Past  or  Imperfect  Tense). 

Oeddwn,  bydd-  Oeddem,  bydd-      j  We  were. 

wn,  bawn,  em.  baem. 

Oeddit,  byddit,  Oeddych.  bydd-     ThoutWM<  Yon  were. 

bait,  ech,  baech.  ' 

Oedd.byddai,  0|£dyn^bydd-      He,  &c.,  wa,.  They  were. 

AMSER  PERFFAITH  neu  AMSER  GORPHENOL  (Perfect  Tense). 
Bum,  buais,  Buom,  buasom.      I  have  been.  We  have  been. 

Buost,  buaist,         Buoch,  buasoch.    Thou  has  been,       You  have  been. 
Bu(buodd),  Buout,  buasant.     He  has  been,  They  have  been. 

AMSER  TRAGORPHENOL  (Pluperfect  Tense). 
Buaswn,  Buasem.  I  had  been.  Wehadbeen. 

Buasit,  Buasech.  Thou  hadst  been,     You  had  been. 

Buasai,  Buasent.  He  had  been,  They  had  been. 

AMSER  DYFODOL  (Futuee  Tense). 
Byddaf,*  Byddwn.  I  shall  be,  We  shall  be. 

Byddi  Byddwch.  Thou  wilt  be,  You  will  be. 

Bydd,'  Byddant.  He  will  be,  They  will  be. 

AMSER  AILDDYFODOL  (Futuee  Perfect  Tense). 

Byddwyf,  bydd-  gyddom,  fcôrn.  i  snau  have  been,  We  shall  have  been. 

af,  bwyt,  J                                                  . 

Byddych,  bydd-  Byddoch,  They  wilt  have  You  wiU  have  hem% 

och,  byddot,  bôch.                         *>een},  ,  „„_         « » 

Byddo,  bo,  Byddont,  bônt.  He  will  havebeen,  They  will  have  been . 

MODD  GORCHYMYNOL  (Imperative  Mood). 

Byddwn.  Letus&e. 

Bydd,  bydda,  Byddwch.  Be  or  Be  thou,        Be  or  Be  ye. 

Bydded,  boed,        Byddant,  -ont,      Let  him  &e  Let  them  be. 

bid,  — ent,  boent. 

Note  these  forms  :— 

Byddwn  may  be  Imperfect  Tense,  or  Future  Tense,  Present  Tense— (Im- 
perative). Byddwcn  may  be  Future  or  Present— (Imperative).  ByddKCU 
is  Imperfect.  Byddocn,  Future  Perfect.  Buasoni.,  buasocŵ,  are  Perfect; 
Buasem,  buasec7i,  are  Pluperfect.  *  Byddaf,  ác,  is  used  as  a  Present.  (Habit). 

The  uses  of  the  different  forms  Cgwahanol  ffurfiauj  yw  or  ydyw,  mae, 
sydd,  oes,  will  be  best  understood  from  the  following  Exercises :— 


WELSH  AND    ENGLISH  EOK,  DAY   SCHOOLS,    &C. 


Yw  or  Ydyw.    Plueal— Ynt,  Ydynt. 

(a)  Yic  is  used  when  stress  fpivyslaisj  is  laid  on  the  Predicate,  and 
comes  between  two  Nouns,  Pronouns,  or  a  Noun  and  an  Adjec- 
tive, thus  :— Beenin  yw  Dafydd    =    David  is  a  king. 

In  this  case  the  Predicate  must  come  before  the  Subject. 

(b)  Yw  is  used  when  the  Predicate  is  definite;  i.e.,  having  "the"  or  a 
Personal  Pronoun  my,  thy,  <&c,  before  it. 

In  the  Sentence  "  David  is  the  king,"  the  Predicate  =  is  the  king. 
Dafydd  YW  Y  BEENIN  =  David  IS  THE  KING. 

(c)  Yw  is  used  instead  of  "  mae  "  (is),  and  "  sydd  "  in  asking  questions 
(Interrogative  Sentences),  and  with  "no,"  "not"  (Negative 
Sentences) . 

12.  The  king  is  wise.  My  sister  it  a  blind  girl.  John  is  poor.  He  is  a 
brave  soldier.  The  lion  is  a  wild  animal.  The  sea  is  rough.  John  is  my 
best  friend.  Cardiff  is  the  largest  town  in  Wales.  Llewelyn  is  the  king. 
They  are  not  at  home.  My  brother  is  not  in  the  garden.  David  is  not  a 
soldier.  He  is  not  coming.  He  is  not  reading.  Is  this  my  bed .'  Are 
these  your  shoes  ?  Is  your  father  at  home  ?  Is  this  your  book?  Are  they 
coming  Î    Is  he  ready  ?    Does  he  read  well  ? 


GEIEFA  (Vocabulary). 

wise,  doeth.  bough,  garw. 

blind,  dall.  cabdiff,  Caerdydd. 

POOE,  tlawd.  LAEGEST,  inwyaf . 

beave,  dewr.  wales,  Cymru. 

soldlee,  milwr.  AT  home,  gartref. 

WILD,  gwyllt.  SHOES,  esgidiau. 

animal,  anifail.  best,  goreu. 


Mae  =  ("is"  and  "there  is)."    Plueal— maent. 

(a)  Mae  meaning  "is,"  is  used  in  affirmative  sentences  (brawddegau 
cadarnhaol,  nid  nacaol).  "When  the  Predicate  is  indefinite  it  always 
comes  before  the  Subject;  as,  Y  mae  Dafydd  yn  ddoeth  ;  David  is 

'wise. 
NOTE. — Dafydd  yw  Y  dyn  =  David  is  THE  man — (Definite). 

Y mae  Dafydd  YN  ddyn  =  David  is  A  man— (Indefinite). 

(b)  In  Sentences  beginning  with  Prepositions,  and  Interrogative 
Adverbs  ;  as,  how  ?  where  ?  when  ? 

13.  Teanslate.— There  is  a  thief  in  the  house.  There  is  a  black  cow  in 
the  field.  There  are  many  children  at  school.  John  is  a  good  singer.  He 
is  ploughing  in  the  field.  "Where  is  your  father  ?  How  is  your  uncle  ? 
They  are  well  at  home.  There  is  a  white  cow  on  the  road.  Swansea  is  a 
big  town.  It  is  bigger  than  Carnarvon.  He  is  a  learned  man.  They  are 
orphan  boys. 

N.B. — The  plural  "maent"  is  used  only  ichen  the  Subject  is  a  Personal 
Pronoun. 


56  WELSH   AND   ENGLISH   FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


GEIRFA  (Vocabulary). 
thief,  lleidr.  Swansea,  Abertawe. 

many  childben,  llawer  o  blant.  biggeb,  mwy. 

singer,  canwr.  LEARNED,  dysgedig. 

ploughing,  aredig.  OEPHAN,  amddifad,  (PI),  amddi- 

wheee  ?  Pa  le  ?  B'le  ?  f aid. 


OES  ("there  is.") 
"  Oes"  is  used  instead  of  mae  (there  is),  in— (a)  Negative  Sentences; 
{b)  Interrogative  Sentences.    Thus:— 
Fmae  ceffyl  yn  y  cae      =    There  is  a  horse  in  the  field. 
Nid  oes  geffyl  yn  y  cae    =    There  is  no  horse  in  the  field. 
A  OES  ceffyl  yn  y  cae  ?      =    Is  there  a  horse  in  the  field? 
"  Sydd  "  is  used— (a)  when  a  stress  is  laid  on  the  Subject,  and  has  the 
meaning  of  It  is    .    .    .    that,  thus  : — 

Dafydd  sydd  yma    =    It  is  David  that  is  here. 
(b)  It  is  used  after  Relative  and  Interrogative  Pronouns,  thus  :   • 
Yr  icyfyn  adnabod  y  dyn  SYDD  yn  y  tŷ, 
I  know  the  man  icho  is  in  the  house. 
Pwy  sydd  yna  ?    =    Who  is  there  ? 
Ilyfi  sydd  yma     =    I  am  here— (in  answer). 

14.  Teanslate  :— There  is  not  a  man  on  the  road.  There  is  no  bread  in 
my  aunt's  house.  There  are  no  gloves  on  my  hand.  There  are  no  snakes 
in  Ireland.  Are  there  high  hills  in  Wales?  Is  there  any  water  in  the 
house  ?  Is  anybody  coming  ?  No  ;  there  is  nobody.  Is  anybody  crying  ? 
Yes.  Who  is  crying?  Who  is  coming  with  me  ?  lam.  The  master  is 
fond  of  the  child  that  learns  his  lesson.  The  hlack  horse  which  is  in  the 
stable  is  the  best.  It  is  Thomas  that  is  right.  The  woman  buys,  but  it 
is  her  husband  that  pays. 

GEIEFA  (Vocabulary:. 

aunt's  HOUSE,  tŷ  modryb.  fond,  hoff. 

gloves,  menyg.  stable,  ystabl. 

SNAKES,  nadroedd.  woman,  dynes ;  gwraig. 

ieeland,  Iwerddon.  husband,  gŵr. 

any  watee,  dŵr.  buys,  pry n  u. 

anybody,  rhyw  un.  pays,  talu. 
ceying,  llefain ;  cr'io. 

Exercises  on  the  Verb  "BOD." 

15.  Teanslate  :— Owen  Glendower  was  a  Prince  of  Wales.  He  was 
fond  of  his  country  and  his  people.  Mynyddog  was  a  witty  person. 
Dyf ed  is  a  chaired  bard.  The  children  are  out ;  they  are  near  the  well. 
We  are  good  children  at  school.  I  shall  be  in  the  town  to-morrow.  How 
old  are  you  ?  How  old  is  your  father  ?  How  old  shall  you  be  next  week  ? 
I  have  been  in  the  Church  three  times  this  week.  I  shall  be  with  you 
soon.  They  are  alwaj^s  friends.  The  scholars  were  late  this  morning. 
Howell  the  Good,  was  a  just  and  wise  King.  They  are  always  obedient 
and  kind.    I  have  been  here  before. 


"WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C  57 

GEIRFA  (Vocabulary). 

glendower,  Glyndwr.  how  old  ?  pa  mor  hen  ? 

prince,  tywysog.  church,  eglwys. 

"wales,  Cymru.  SOON,  yn  fuan. 

country,  gwlad.  always,  yn  wastad. 

people,  pobl.  scholars,  ysgolheisrion. 

witty,  ifraeth.  late,  diweddar  (S.W.);  hwyr  (N."W.) 

chaired,  cadeiriol.  just,  cyfiawn. 

bard,  bardd.  wise,  doeth. 

well,  ffynon.  obedient,  ufydd. 


16.  Translate  : —There  are  lambs  in  the  fields.  There  will  be  many 
cows  and-  calves  in  the  fair  to-morrow.  There  are  high  hills  in  North 
"Wales.  We  were  in  school  every  day  last  week.  There  were  ducks  and 
geese  on  the  mountain.  Be  kind  to  your  parents.  Let  us  be  ready.  We 
shall  be  at  home  very  soon.     How  do-you-do  ? 


GEIRFA  (Vocabulary). 
lambs,  wyn.  last  weez,  yr  wythnos  ddiweddai. 

cows,  gwartheg,  buchod.  ducks,  chwj-aid. 

calves,  lloi ;  (lloiau,  N.W.)  geese,  gŵyddau. 

hills,  bryniau.  parents,  rhi'eni. 

north  wales,  Gogledd  Cymru.    ready,  parod. 
how  do-you-do  ?  sut  ydych  chwi  ? 


Idioms  of  the  Verb  "BOD." 

Present  Tense. 

Singular.                                                     Plural. 

Y  mae  genyf , 

I  have.                    Y  mae  genym, 

We  have. 

Y  mae  genyt, 

Thou  hast.             Y  mae  genych, 

You  have. 

Y  mae  ganddo, 

He  has.                   Y  mae  ganddynt, 

They  have. 

Y  mae  ganddi, 

She  lias. 

Past  Tense. 

Yr  oedd  genyf, 

I  had.                     Yr  oedd  genym, 

We  had. 

Yr  oedd  genyt, 

Thou  hadst.          Yr  oedd  genych, 

You  had. 

&c. 

&c.                              &c. 

Future  Tense. 

&c. 

Bydd  genyf, 

I  shall  have.          Bydd  genych, 

We  shall  have. 

Bydd  genyt, 

Thou  wilt  have.      Bydd  genych, 

You  shall  have. 

&c 

&c.                         &c. 

&c. 

Y  mae  genyf,  Y mae  gyda  fi  (S.W.),  I  have. 

Y  mae  yn  dda  genyf,  1  am  glad. 

Y  mae  yn  ddrwg  genyf,  I  am  sorry. 

Y  mae  of  n  arnaf ,  J  fea r ;  I  am  afra id . 

Y  mae  syched  arnaf,  i"  am  thirsty. 

Y  mae  eisiau  arnaf,  1  icant. 

Note.— For  something  good  we  generally  say  "  genyf ;"  for  something  bad 
we  say  "  arnaf."  Mae  hiraeth  arnaf;  mae  yn  bleser  genyf.  Mae  dyled 
arnaf;  mae  arian  genyf. 


58  WELSH   AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


17.  Translate  :— We  have  three  dogs  at  home.  We  shall  have  more 
soon.  He  has  a  good  voice,  but  she  has  a  better  voice.  How  many  cows 
have  you?  Have  you  twenty?  Has  your  brother  got  the  toothache? 
Yes.  I  am  afraid  to  move  from  here.  They  are  afraid  to  answer.  He 
wants  food  very  much.  Does  he  want  bread  and  milk'.'  They  have  no 
meat ;  but  they  had  some  yesterday.    He  is  sorry  to  see  you. 


GEIRFA  (Vocabulary). 
voice,  llais.  vert  much,  yn  fawr  iawn. 

HOW  MANY  ?  pa  faint  ?  faint  ?         MEAT,  cig. 
toothache,  danodd.  SOME,  peth. 

answer,  ateb. 


Verbs  (Berfau).— See  list  of  Verbs,  pages  12  to  26. 

The  children  read  =  Ymae'r  plant  yn.  DARIXEN. 
18.  Translate  :— A  good  child  tells  the  truth.  The  teacher  is  teaching 
his  class.  The  children  learn  their  lessons.  Crows  make  their  nests  on 
trees.  The  lambs  are  playing  in  the  fields.  Rushes  grow  in  marshes. 
Heath  grows  on  barren  lands.  Coal  makes  a  good  fire.  The  mother  writes 
a  letter.  We  sing  every  day  in  school.  We  do  not  write  now,  but  we 
shall  be  writing  soon.  This  butcher  does  not  sell  beef.  Does  he  sell 
mutton  Ì    He  sells  lamb,  and  I  am  going  to  buy  some  off  him. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

truth,  gwir  (N.)  barren,  diifrwyth. 

crows,  brain.  butcher,  cigydd. 

rushes,  brwyn.  beef,  cig  eidion. 

marshes,  corsydd.  mutton,  cig  dafod. 

heath,  grug.  lamb,  cig  oen. 


I  was  reading  this  book  =  Yr  oeddwn  yn  darllen  y  llyfr  hwn. 

There  lived  a  man  iu  the  village,  named  David. 
Yr  oedd  dyn  yn  byw  yn  y  pentref  o'r  enw  Dafydd. 

19.  Translate  :— I  was  out  fishing  at  that  time.  We  were  coming  slowly 
along  the  road.  The  farmer  was  feeding  his  horses  when  I  was  there. 
The  Ancient  Britons  lived  chiefly  by  hunting.  They  were  also  fond  of 
fishing  in  the  rivers,  but  they  did  not  like  the  sea.  The  poor  woman  died 
very  suddenly. 

GEIRFA  (Vocabulary). 

feeding,  bwyda.  LIKE,  hoffi. 

THE  ANCIENT  BRITONS,  Yr  Hen 

Frythoniaid.  DIED,  bu  f arw. 

chiefly,  yn  benaf .  suddenly,  yn  «sydyn;  yn  ddisymwth. 

also,  hei'yd. 


WELSH  AND   ENGLISH  FOR   DAY   SCHOOLS,    &C. 


I  have  learnt  my  lesson  =  Tr  wyfwedi  dysgufy  ngu-ers. 

20.  Teaxslate  :— The  child  has  heard  his  mother's  voice.  The  preacher 
has  preached  a  good  sermon.  The  birds  have  already  begun  to  build 
their  nests.  We  have  followed  your  example.  She  has  lost  her  aunt. 
The  servant  girl  has  been  sweeping  the  floor.  The  shop-keeper  has 
gained  much  money.  The  horse  has  thrown  the  rider  down.  These  young 
trees  have  grown  much  this  year.  The  wind  has  blown  the  clothes  to  the 
ground.    I  have  chosen  the  best  apple.    You  have  not  kept  your  word. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

pbeachee,  pregethwr.  example,  esiampl. 

beemon,  pregetn.  EIDEE,  marchogwr ;  marchog. 

AXEEADT,  eisoes.  YOTJKCK  ieuanc,  ifanc,  (PI.)  ieuainc, 

build,  adeiladu.  ifainc. 

THEIE  NESTS,  eu  nythau ;  nythod. 


60  WELSH  ANT)  ENGLISH  TOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


PART     II. 


TALES    FOE    TRANSLATION 

fllanesion  i'w  Cyfieithu). 


1.— Creadur  Anniolchgar. 

FE  welodcl  dyn  neidr  bron  marw  ar  ochr  y  ffordd 
yn  y  gauaf.  Cymerodd  drugaredd  ami,  a 
chodocld  hi  i  fyny  yn  dirion.  Yna,  gosododd  hi  yn 
ei  fynwes  i'w  gwresogi,  ond  costiodd  ei  garedigrwydd 
yn  ddrud  iawn  icldo.  Dadebrodd  (bywhaodd)  y  sarph 
greulawn,  a  brathodd  y  dyn  caredig  yn  farwol.  Yn 
y  modd  yma  y  mae  dynion  drwg  yn  ymddwyn  tuag 
at  ddynion  da.  Y  mae  y  chwedl  fechan  hon  yn  ein 
dysgu  i'w  gochelyd. 

Brathodd  y  sarph  y  dyn.  Brathodd  (cnoiodd)  y  ci 
y  ddynes.  Y  mae  y  plentyn  wedi  marw.  Yr  oedd  y  ci 
yn  gorwedd  yn  farw  ar  ochr  y  ffordd.  Yr  wyf  bron 
marw.     Bu  ef  farw  ddoe.     Bu  y  wraigfarw  o  newyn. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

neede,  snake,  serpent.  saeph  greulawn,  cruel  serpent. 

bron  marw,  almost  dying,  beathodd,  stung. 

oche  Y  ffoedd,  the  roadside.       caeedig,  kind. 

gauaf,  winter.  yn  faewol,  mortally,  dead. 

tetjgaeedd,  mercy,  compassion,  modd  yma,  this  way. 

aeni,  on  it.  ymddwyn,  behave. 

cododd,  raised,  lifted.  tuag  at,  towards. 

yn  dieion,  tenderly.  chwedl  fechan,  little  story. 

yna,  then.  i'w  gochelyd,  to  avoid  them. 


WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C.  61 


gosododd,  put,  placed.  dysgu,  teach. 

mynwes,  bosom,  breast.  cnoiodd,  bit. 

i'w  gweesogi,  to  warm  it.  Y  MAE  ef  wedi  maew,  he  has  died. 

caeedigewydd,  kindness.  BU  faew,  died. 

COSTIODD  YN  DDETJD  IDDO,  COSt  YE  OEDD  YN  GOEWEDD  YN  FAEW,  he 

him  dearly.  was  lying  dead. 

dadebeobd,  revived,  came  back  to  life. 


2. — Y  Negesydd  bach. 

YCHYDIG  amser  yn  ol  aeth  bachgen  bychan  i  siop 
i  brynu  torth  dair.  Rhoddodd  ei  fam  iddo  dair 
ceiniog  i  dalu  am  dani,  a  bu  ef  yn  ofalus  o  honynt. 
Gofynodd  am  y  dorth  yn  foesgar,  ac  yn  fuan  iawn 
cafodd  ei  neges.  Ar  ol  edrych  arni  meddyliodd  fod  y 
dorth  yn  rhy  fach  am  yr  arian,  a  dywedodd,  "  Y  mae 
y  dorth  yn  fach  iawn  am  dair  ceiniog."  "  Fe  f ydd  }Tn 
llai  i  ti  i'w  chario,"  meddai  y  siopwr.  Yna  dododd  y 
bachgen  ddwy  geiniog  ar  y  counter,  ac  aeth  ymaith 
gan  gadw  un  geiniog  yn  ei  law.  £íAros,"  gwaeddai  y 
siopwr  ar  ei  ol,  "  nid  y  w  hyn  ddim  yn  ddigon."  "  O, 
wel,"  ebe'r  llanc  bach,  "  byddant  yn  llai  i  chwi  eu 
rhifo." 

Mi  brynais  dorth  ac  mi  dalais  am  dani.  Fe  fydd  yn 
llai  i  ti  i'w  chario.  Ychydig  amser  yn  ol.  Ychydig 
ddyddiau  yn  ol.  Wedi  meddwl  ychydig  dy wedais  fod 
y  dorth  yn  fach. 

GELRFA  (Vocabulary). 

YCHYDIG  AMSEB  YN  OL,  a  short 

time  ago.  meddai,  said. 

ychybig  ddyddiau,  a  few  days,    siopwe,  shop-keeper. 

WEDI   MEDDWL   YCHYDIG,    after 

thinking  a  little.  YNA,  then. 

TOETH  daie,  a  three-penny  loaf,  dododd,  he  put,  placed. 
BU  YN  ofalus,  was  careful.  GAN  gadw,  keeping. 

YN  FOESGAE,  politely.  AEOS,  Stop. 

neges,  message.  gwaeddai,  shouted. 

ae  ol  edeych,  after  looking.       ddeh  yn  ddigon,  not  enough. 


WELSH   AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


FOD  Y  DORTH  TX  EHY  FACH,  that 

the  loaf  was  too  small.  ebe,  said. 

BYDD,  will  be.  LLANC,  lad. 

i'w  chario,  to  carry.  byddant.  they  will  he. 

llai,  less.  I  chwi  Eir  rhifo,  for  you  to  count. 


Exercise— Correct. — The  children  drinks  the  rnilk.  The  shop-keeper 
have  bought  the  goods.  The  farmer  have  sold  much  sheep  in  the  fair. 
The  children  is  kept  back.  That  boys  are  very  wicked.  This  girls  are 
always  quiet.  There  are  many  corn  in  the  barn.  These  dog  drives  the 
sheep  to  the  mountain.  The  soldiers  fights  bravely.  The  cows  is  sold 
ra  the  market.  I  like  a  nice  cows.  The  children  are  happy  before  a  good 
fires. 


3.— Y  ddau   Lyffant. 

YR  oedcl  dau  lyffant  (broga)  yn  by w  mewn  cors 
fawr.  Yn  ystod  yr  hâf,  darfd  i'r  haul  sychu  i 
fyny  y  dwfr  i  gyd  ac  yr  oedd  yn  rhaid  iddynt  symucl 
o'r  lie.  Aethant  ymaith  efo'u  gilydd  i  chwilio  am 
ddwfr  mewn  man  arall.  O'r  diwedd  daethant  at 
ffynon  fechan  o  ddwfr  gloew.  Dywedodd  un  o  hon- 
ynt  wrth  y  Hall,  "  Gadewch  i  ni  neidio  i  fevvn  i  hon, 
canys  yr  wyf  wedi  blino."  Atebodd  y  Hall  yn  gall, 
"  Yr  wyt  yn  siarad  yn  dcla.  gyfaill,  ond  beth  a  ddaw 
o  honom  os  sycha  y  dwfr  i  fyny?"  Y  mae  callineb  yn 
angenrheidiol  i  bob  gorchwyl,  yn  enwedig  i  ddewis 
tý  newydd. 

Yr  ydych  wedi  blino.  Yr  ydym  wedi  blino.  Y  mae 
Dafydd  wedi  blino.  Y  mae'r  plant  wedi  blino.  Beth 
ddaw  o'r  plentyn  yma  ?  Beth  ddaw  o  honom  ?  Fe 
ddaw  Dafydd  yina  yfory. 


GEISFA   (Vocabulary), 

LLYFFANT,  fro<r.  LLALL,  Other. 

llyffant  (8.W.),  toad.  gadewch  i  ni  neidio,  Let  us  jump. 

broga  (Ö.Ẅ.),  frog.  canys,  because. 

oedd  yn  byw.  lived.  TB  wvf  wedi  blino,  I  am  tired. 

CORS,  bog  ;  marsh.  YN  GALL,  wisely. 


WELSH  A:NTD   ENGLISH  FOR   DAY   SCHOOLS,    &C.  63 

YN  YSTOD,  during.  YN  DDA,  well. 

DAEFÜ  I'B  HAUL  SYCHTT,  the  BETH  A  DDAW  O  HONOil?   What  will 

sun  dried.  become  of  us  ? 

Y  dwfe  I  gyd,  all  the  water.  os,  if. 

YE  OEDD   YN  EHAID  IDDYXT, 

they  had  to.  SYCHA,  dry— (Sub).  Mood) . 

SYMTTD,  move ;  remove.  angeneheidiol,  necessary. 

efo'tt  gilydd.  together.  goechwyl,  work ;  undertaking. 

chwilio  am,  look  for ;  search  for.  yn  enwedig,  especiaUy. 
o'e  dhvedd,  at  last.  dewts,  choose. 

BETH  DDAW  O'E  PLENTY»,  will  be- 

daethant,  they  came.  come    .    .    . 

FFYNON,  well.  FE  DDAW  DATYDD,  will  come     .     .     . 

gloew,  clear. 

4.—  Ceffyl  Kosciusko. 

DYMUNAI  Kosciusko,  y  gwladgarwr  enwog  o 
Poland,  anfon  ych}^dig  boteli  o'r  gwin  goreu  i 
offeiriad,  yr  hwn  oedd  gyfaill  iddo.  I'r  dyben  yma 
dewisodd  ddyn  ieuanc  o'r  enw  Seltner,  a  rhoddodd 
iddo  fenthyg  ei  geffyl.  Pan  ddychwelodd  y  gwas, 
dywedodd  wrth  ei  feistr,  <:  Fy  nghadfridog,  nis  gallaf 
farchogaeth  eich  ceffyl  eto  os  na  roddwch  i  mi  eich 
pwrs  ar  yr  un  pryd."  "  Beth  ydyeh  yn  feddwl  ? '' 
gofynai  y  cadfridog."  Attebodd  y  gwas, "  Cyn  gynted 
ag  y  tynai  dyn  tlawd  ar  y  iFordd  ei  het  a  gofyn  am 
elusen,  safai  y  ceffyl  y  foment  hono,  ac  ni  wnai 
gychwyn  cyn  i'r  cardotyn  dderbyn  rhywbeth.  Pan 
ddarfyddodd  yr  arian,  nis  gallaswn  ei  gadw  yn  llonydd 
na  gwneyd  iddo  fvned  ymlaen,  ond  trwy  gymeryd 
arnaf  roddi  rhywbeth  i'r  tlodion." 


Idioms. — Ni  chymerais  arnaf  fy  mod  yn  ei  weled. 
Ni  chymerodd  y  bachgen  arno  ei  fod  yn  cly wed  ei 
feistr.  Aeth  y  bachgen  i'w  le  gan  gymeryd  arno  ei 
fod  yn  fy  neall.  Ni  wnai  gychwyn  cyn  i'r  cardotyn 
dderbyn  rhywbeth.  Ni  wnai  fod  yn  llonydd  cyn 
dangos  y  wialeLT  iddo. 


64  WELSH  AND   ENGLISH   FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

DYMTTNAI,  Wished.  NIS  GALLAF,  I  Cannot. 

GWLADGAEWE,  patriot.  PEYD,  time. 

enwog,  famous,  celebrated.  cyn  gynted  ag,  as  soon  as. 

ANFON,  to  send.  TYNAI,  raised. 

Offetriad,  clergyman,  priest.       A  gofyn,  and  asked. 

YN  gyfaill  iddo,  a  friend  to  him  elusen,  alms. 

i'e  dyben  yma,  for  this  purpose,  ni  wnai  gychwyn,  would  not  start. 

dewisodd,  he  chose.  cyn  i'e  caedotyn  ddeebyn,  before 

the  beggar  received. 
O'e  ENW,  named ;  of  the  name  of.  daefyddodd,  finished. 

EHODDI  BENTHYG,  to  lend.  NIS  GALLASWN,  I  COUld  not. 

dychwelodd,  returned.  na  gwneyd  iddo,  or  make  him. 

dywedodd  weth,  he  told ;  he 

said  to.  OND  TEWY  GY3IEEYD  AENAF,  but  by 

pretending. 
cadfeidog,  general.  ni    chymeeais    aenaf,    1  did    not 

pretend. 
maechogaeth,  ride.  TLODION,  the  poor ;  paupers. 

gofynai,  asked. 


5.— Y  Blaidd  a'r  Crychydd. 

LLYNCODD  hen  flaidcl  asgwrn,  yr  hwn  a  safodd 
yn  ei  wddf.  Dioddefai  yn  ddirfawr,  ac  erfyniai 
ar  grychydd  i  dynu  yr  asgwrn  i  íFwrdd  gan  addaw 
gwobr  fawr  iddo,  Trvvy  gyfrwng  ei  wddf  hir  fe 
gynawnodd  yntau  y  gwaith  yn  llwyddianus.  Ond 
pan  ofynodd  am  y  wobr  addawedig,  attebodd  y  blaidd 
ef,  "  Yr  wyt  yn  anniolchgar,  fy  nghyfaill,  ti  dynaist 
dy  wddf  yn  iach  ddianaf  o  fy  nghêg,  ac  eto  yr  wyt 
yn  beiddio  gofyn  i  mi  am  wobr."  Nid  }7dym  i  ddys- 
gwyl  tâl  oddiwrth  ddynion  drwg  am  weithred  dda. 


Y  mae  arnaf  ddolur  o  fy  ngwddf  (N.W.).  Y  mae 
fy  ngwddf  yn  dost  (S.W.).  Fe  syrthiodd  yr  heliwr 
dros  y  dibyn,  a  thorodd  ei  wddf.  Y  mae  gan  y  dyn 
yna  wddf  hir  iawn.  Yr  wyf  yn  adwaen  dyn  sydd  yn 
garedig  i  bawb.  Mi  brynais  geffyl  sydd  yn  rhy 
ddrud  o  lawer. 


WELSH   AND    ENGLISH   FOR   DAY    SCHOOLS,    &C.  65 


GEIRFA  (Vocabulary). 

YR  WYT    YN  ANNIOLCHGAR,    you   are 

blaidd,  wolf.  ungrateful. 

crychydd,  crane.  Tl  dynaist.  you  drew. 

llyncodd,  swallowed.  YN  iach  ddianaf,  safe  and  sound. 

asgwrn,  bone.  CEG,  mouth. 

YR  hwn,  which.  BEIDDIO,  dare. 

safodd,  stuck ;  stopped.  gofyn  i  mi,  ask  me. 

gwddf,  throat ;  neck.  DYSGWYL,  expect. 

dioddefai.  suffered.  TAii,  payment. 

YN  DDIRFAWR,  greatly.  GWEITHRED,  act. 

YNTAU,  he.  Y  MAE  ARNAF  DDOLTTR  O  FY  NGWDDF, 

erfyniai  ar,  begged  of.  mv  throat  is  bad  ;  or  I  have  a  sore 

throat. 

gan  addaw,  promising.  dibyn,  precipice ;  rock. 

gwobr,  reward.  torodd  ei  wddf,  broke  his  neck. 

CYFRWNG,  means.  GWDDF  HIR,  long  neck. 

cyfdawnodd,  performed ;  did.  dyn  stdd,  a  man  who  is. 

gwaith,  operation  ;  work.  ceffyl  sydd,  a  horse  which  is. 
yn  llwyddianus,  successfully,     rhy  ddritd  o  lawer,  much  too  dear 
addawedig,  promised. 


6. — Yr  Asyn  a'r  Blaidd. 

PASIODD  blaidd  mawr  heibio  drws  ystabl  lie  yr 
oedd  asyn  yn  bwyta  yn  awchus.  Gwelodd  yr 
asyn  ef  a  dechreuodd  frefu  yn  ofnadwy.  Galwai 
enwau  drwg  ar  ei  ol,  a  dy wedai,  "  Yr  wyt  yn  lladd  y 
defaid  a'r  ŵyn,  ac  yn  elyn  perffaith  i'r  praidd.  Ond 
nid  wyf  fi  yn.  malio  dim  am  dy  nerth  na'th  greulondeb." 
Attebodd  y  blaidd,  "  Yr  adyn  gwael,  pe  buaset  ti 
allan,  mi  wnawn  i  ti  ddefnyddio  gwell  iaith  tuag  ataf, 
ond  nid  wyt  ond  asyn  wedi'r  cyfan."  Y  mae  y  llwfr- 
ddyn  yn  dclewr  pan  fyddo  allan  o  berygl3  ac  yn  ami 
yn  gwawdio  eraill  pan  na  fedrant  hwy  gyffwrdd  âg  ef. 


Mae'r  fuwch  yn  brefu.  Mae'r  ddafad  yn  brefu. 
Mae'r  asyn  yn  brefu.  Mae'r  ceffyl  yn  gweryru.  Mae'r 
tarw  yn  rhuo.  Mae'r  ci  yn  cyfarth.  Mae'r  llwynog 
yn  cyfarth.  Mae'r  mochyn  yn  rhochian  (rhwchial). 
Mae'r  ceiliog  yn  canu. 


66  WELSH   AND   ENGLISH  EOE,  DAY   SCHOOLS,    &C. 


GEIKFA  (Vocabulary). 

PASIODD  HEIBIO,  passed  by.  ill  WNAVN  ITI  B-DEFNYDDIO,  I  WOUld 

make  you  use. 

ASYN,  aSS.  DEFNYDDIO,  use. 

blaidd,  wolf.  iaith,  language. 

LLE  YE  OEDD  YN  BWYTA,  where 

he  was  eating.  wedi'e  cyfan,  after  all. 

yn  AWCHUS,  greedily.  llwfeddyn,  coward. 

DECHEETTODD,  began.  BYDDO,  ÌS. 

BEEFTT,  bray.  peeygb,  danger. 

YN  ofnadwy,  fearfully.  gwawdio,  mock. 

GABWAI,  he  called.  NA  FEDEANT,  cannot. 

YE  WYT  YN  LLADD,  you  kill.  CYFFWEDD  AG  EF,  touch  him. 

wyn,  lambs.  bttwch  yn  beeftt,  lows. 

GELYN    PEEFFAITH,    perfect 

enemy.  dafad  yn  beeftj,  bleats. 

PEAIDD,  flock.  ASYN  YN  BBEFTT,  braj'S. 

mabio  dim,  care  nothing.  gweeyru,  neighs. 

neeth,  strength.  taew  yn  ehtjo,  bellows. 
na'th    geeulondeb,   or  thy 

cruelty.  blew  yn  ehtjo,  roars. 

YE  ADYN  GWAEL,  you  wretch.  LLWYNOG  YN  CYFAETH.  yelps. 

PE  buaset,  if  you  were.  ehochian,  grunts. 


7.— Dyn  Gonest. 

YR  oedd  coedwr  yn  tori  coeden  ar  Ian  afon, 
a  thrwy  dd  am  wain  syrthiodd  y  fwyell  o'i 
law,  a  suddodd  i'r  dwr  dwfn.  Eisteddodd  yntau  i 
lawr  a  dechreuodd  wylo  am  ei  golled.  Cymerodd 
Mercury,  cenad  y  duwiau,  drugaredd  arno,  a  daeth 
yno  i  nol  y  fwyell.  Dygodd  un  aur  i  fyny,  a  dangos- 
ocld  hi  i'r  dyn,  a  gofynodd  iddo  ai  hono  oedd  ei  fwyell 
ef.  Dy wedodd  y  dyn,  "  Nage."  Suddodd  Mercury  eto 
i'r  dwfr,  a'r  tro  hwn  dygodd  un  arian  i  fyny.  Yna, 
o-ofynodd  i'r  dyn  ai  hono  oedd  yr  un  iawn.  Dywed- 
odd  yntau  yr  ail  dro,  "  Nage."  Y  trydydd  tro  dygodd 
i  fyny  y  fwyell  a  gollwyd.  "  Yn  sicr,  dyma  eich 
bwyell  chwi,"  meddai  Mercury.  "  Ië,  dyna  hi," 
gwaeddai  y  coedwr  llawen.  Yr  oedd  ei  onestrwycld 
wedi  boddloni  Mercury  gymaint,  fel  y  rhoddodd  y 
ddwy  arall  iddo  yn  anrheg. 


WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C.  G7 


GEIEFA 

(Vocabulary). 

coed  we,  woodman. 

NAGE,  no. 

tori,  cut. 

teo,  time. 

ae  lan  afon,  on  the  bank  of  a 
river. 

ARIAN,  silver. 

TBWY  DDA3TWAIN,    by 

by  accident. 

chance 

gofynodd,  asked. 

GADAWODD,  let. 

A  gollwyd,  that  was  lost. 

BWYELL,  axe. 

yn  sice,  surelj\ 

SUDDODD,  it  sank. 

IE,  DYNA  hi,  Yes,  that  is  it. 

dwfn,  deep. 

gwaeddai,  shouted. 

WYLO,  weep ;  cr}'. 

COLLED,  lOSS. 

LLAWEN,  happy. 
GONESTEWYDD,  honesty. 

cenad  Y  DtrwiATT,  the  niessengi 
of  the  gods. 

^r 

boddloni,  to  please. 

nol,  fetch. 
dygodd,  brought. 

oedd  wedi  boddloni,  had  pleased. 

GYMAINT,  SO  much. 

UN  AUE,  a  gold  one. 

fel  Y  ehoddodd,  that  he  gave. 

DANGOSODD,  showed. 

yn  aneheg,  as  a  present. 

AI  HONO  OEDD,  if  that 

was. 

8.— Y  Llwynog  a'r  Afr. 

DARFU  i  lwynog  syrthio  yn  cldamweiniol  i  ffynon, 
ac  ni  allai  ddyfod  i  fyny  o  herwydd  ei  dyf nder. 
Daeth  bwch  gafr  i'r  un  He  i  dori  ei  syched,  a  gofynodd 
os  oedd  y  dŵr  yn  dda,  a  digon  o  hono.  I  beri  iddo 
neidio  i  lawr,  dywedodd  yr  anifail  cyfrwys,  "  Disoyn, 
fy  anwyl  gyfaill ;  y  mae  y  dwfr  mor  dda,  ac  yr  wyf 
yn  cael  cymaint  o  bleser  wrth  ei  yfed,  fel  nas  gallaf 
ddiwallu  fy  hun."  Credodd  y  bwch  ei  air,  a  disgyn- 
odd  i'r  ffynon.  Yna,  dringodd  y  llwynog  ar  ei  gefh  a 
llwyddodd  i  fyned  allan  yn  ddiangol,  gan  adael  ei 
gyfaill  anhapus  ar  ol  yn  garcharor.  —  Y  mae  y 
drygionus  yn  rhyddhau  eu  hunain  ar  draul  eraill. 

Neidiodd  y  bwch  gafr  i'r  fiynon  i  dori  ei  syched, 
ond  methodd  a  dyfod  i  fyny  o  herwydd  ei  dyfnder. 
Y  mae  Cymru  yn  anwyl  i  mi.  Y  mae  pethau  yn 
ddrud  yn  y  dref ,  ac  yn  rhad  yn  y  wlad. 


6S  WELSH   AND   ENGLISH   FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

GAFB,  goat.  FEL  NAS  GALLAF,  that  I  cannot. 
DAEFU  I  LWYNOG  SYETHIO,  a  f  OX 

fell.  diwalltj,  satisfy. 

YN  DDAMWEINIOL,  by  chance.  FY  HUN,  myself. 

ffynon,  well.  ceedodd,  believed. 

Nl  ALLAi,  could  not.  DEINGODD,  climbed ;   jumped. 

0  HERWYDD.  On  account  of.  LLWYDDODD,  succeeded. 
DYFNDEE,  depth.  YN  DDIANGOL,  safely. 
BWCH  GAFE,  goat  (Masc).  GAN  ADAEL,  leaving. 
TORI    El    syched,    quench   his 

thirst.  caechaeoe,  prisoner. 
A  digon  o  HONO,  and  plenty  of  it.  Y  deygiontjs,  the  wicked. 

1  beei  iddo  neidio,  to  make  him  ae,  at. 

juinp.  ehyddhatt.  free. 

cyfewys,  cunning,  sly.  teatte  eeaill,  the  expense  of  others. 

disgyn,  come  down ;  descend.  anwyl,  dear. 

CYMAINT    O     BLESEE,    SO     much 

pleasure.  deud,  dear. 

weth  El  yfed,  by  drinking  it.  ehad,  cheap. 


9.— Y  Saer  a'r  Epa. 

YE.  oedd  saer  yn  hollti  coed  â  dau  gŷn  (dwy- 
gaing;),  y  rhai  a  osodai  yn  yr  agen  uu  ar  ol  y 
Hall.  Tra  yr  oedd  with  ei  waith,  sylwai  epa  arno  yn 
fanwl.  Yn  inhen  ychydig  amser  aeth  y  saer  i  giniaw, 
gan  adael  ei  waith  heb  ei  orphen.  Dymunai  yr  an- 
ifail  ddynwared  (efelychu)  y  dyn,  ac  aeth  at  y 
dernyn  coed  i'w  hollti.  Tynodd  un  gŷn  allan  heb 
osod  y  Hall  i  fewn,  yn  y  fath  f'odd  fel  y  cauodd  y  pren 
am  ei  ddwy  goes  flaen.  Yr  oedd  yn  awr  mewn  poen 
dirfawr,  yn  garcharor  hyd  nes  y  dychwelodd  y  saer, 
gan  yr  hwn  y  cafodd  gurfa  iawn  am  ymyryd  (ym- 
hela)  a'i  waith. — Peidiwch  ymyraeth  â  gwaith  dynion 
eraill,  ond  gofalwch  am  eich  gorckwyl  eich  hwn. 


Y  mae  y  llwynog  yn  ofalus  rhag  i  berchen  y 
gwyddau  ei  weled  yn  myned  ar  adar  ymaith.  Y 
mae'r    athraw    yn    myned   â"i    lyfr  i'r  ysgoldy.     Ni 


WELSH  AXD  ENGLISH   FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


chymerais  arnaf  fy  mod  yn  ei  weled.  Ni  chymerodd 
yr  eneth  ami  ei  bod  yn  fy  nghly wed.  Y  mae  y  lleidr 
yn  cymeryd  arno  ei  fod  yn  ddieuog. 


GEIRFA  ''Vocabulary). 


saee,  carpenter. 
epa,  monkey. 

HOLLTI,  split  ;   CUt. 

A  DATJ  gyn,  with  two  wedge*. 
Y  BHAI,  which. 
agen,  crack. 

TEA,  whilst. 

WBTH  EI  waith,  at  his  work. 


yn  fanwx,  carefully. 

YNJIHEN,  in. 

heb  ei  Oephen,  unfinished. 
dymtunai,  wished. 

dynwaeed,  imitate ;  do  the 

same  as. 
deenyn  coed,  piece  of  wood. 

tynodd,  took ;  pulled. 
heb  osod,  without  putting. 


yn  Y  fath  fodd,  in  such  a  way. 
fel  Y  catjodd  Y  PEEN,  that  the  tim- 
ber closed. 
BLAEN,  fore. 

POEN  DIRFAWE,  very  great  pain. 
HTD  NES,  until. 

dychwelodd,  returned. 
curfa  iawn,  a  good  thrashing. 
AM  YMYEYD.  for  interfering  ;  med- 
dling, (followed  by  with). 
peidiwch  ymyraeth,  don't  meddle- 
gofalwch,  mind. 
goechwyl,  business. 

EHAG,  lest. 

PEECHEN,  owner. 
Ei  weled,  see  him. 

MYNED  A  (CYMERYD),  takf. 


dieuog,  innocent. 


10. — Y  Ceiliog  Rhedyn  a'r  Morgrug. 

pN  nhymor  y  gauaf  yr  oedd  morgrug  yn  sychu 
ŷd,  yr  hwn  oedd  wedi  gwlyclm  gan  y  gwlaw. 
Daeth  ceiliog  rhedyn  atynt  bron  marw  o  newyn,  ac 
erfyniai  am  ychydig  ŷd  i'w  fwyta.  "  Paham  na  f uaset 
yn  casglu  peth  i  ti  dy  hun  3m  y  stod  yr  hâf  ? "  ebai  y 
morgrug.  '"'  Nid  oedd  genyf  amser,"  atebodd  y  ceiliog 
rhedyn,  "  yr  oeddwn  yn  canu  yn  yr  hâf."  Yna  dech- 
reuodd  y  morgrug  chwerthin  am  ei  ben,  a  dywedas- 
ant  wrtho,  a  hyny  gyda  llawer  o  ddoethineb,  "  Os 
buost  yn  canu  yn  ngwres  yr  hâf,  dawnsia  ymaith 
oerni  y  gauaf."  Dysgir  ni  oddiwrth  y  chwedl  hon  i 
beidio  gwastraffu  ein  hamser  goreu  rhag  bydd  ein 
diwedd  fel  diwedd  y  ceiliog  rhedyn. 


70  WELSH   AIS'D   EXGLISH  i'OR  DAY   SCHOOLS,    &C. 

Gwlychais  at  y  croen  ar  y  mynycld.  Y  mae'r  dillad 
wedi  gwlychu.  Chwarddodd  y  barnwr  am  ben  y  cyf- 
reithiwr  ieuanc.  Dywedodd  wrthyf  am  beidio  myned 
hebddo.     Gofynais  i'r  plentyn  am  beidio  cadw  sŵn. 


dysgie  Nl,  we  are  taught. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

CEILIOG  BHEDYN,  grasshopper.  A  hyny,  and  that. 

moegeug,  ants ;  some  ants.  llawee  o  ddoethixeb,  much  prud- 
ence; wisdom. 

tymoe  gatjaf,  winter  season.  os  btjost,  if  you  have  been. 

SYCHU,  to  dry.  gwees,  heat. 

oedd  yn  sychu,  were  drying.  dawnsia,  dance. 

yd,  corn.  OEENI,  the  cold. 
oedd  wedi  gwlychu,  had  be- 
come wet. 

BEOX    MAEW    O    NEWYN,  almost 

dying  of  hunger.  I  beidio  gwasteaffu,  not  to  waste. 

eefyniai,  begged.  ehag  bydd  ein  diwedd,  lest  our 

end  may  be. 
ychydig  YD,  a  little  corn.  fed  diwedd,  &c,  *  like  that  of,  &c. 

PAHAM  ?  Why  ?  GWLYCnAIS,  I  got  wet. 

NA  FUASET  YN  CASGLU,  did  you     DILLAD  WEDI  GWLYCHU,   .     .     .     have 

not  gather.  got  wet. 

Beth,  some.  baexwe,  judge. 

Ti  DY  hun,  yourself.  cyfeeithiwe,  lawyer ;  solicitor. 

CADW  SWN,  make  noise ;  (never  say 
NID  oedd  gexyf,  I  had  no.  keep  noise). 

CnAVERTHIN  AM  EI  BEN,  to  laugh 

at  him. 

~  In  Welsh  the  noun  is  often  repeated  when  in  English  the  Demon- 
strative pronoun  is  used :— Mae  mynyddoedd  Cymru  yn  uwch  na  myn- 
yddoedd  Lloegr.  The  mountains  of  Wales  are  higher  than  those  of 
England. 


11.— Ämynedd  da, 

YE,  oedd  Syr  Isaac  Newton  bron  mor  enwog  am  ei 
dymer  dda  ag  oedd  am  ei  allu  fel  athronydd. 
Un  tro,  galwodd  y  forwyn  arno  at  gyfaill  oedd  yn 
sefyll  tu  allan,  ac  ni  bu  yn  absenol  o'r  ystafell  ond 
ychydig  fynydau.  Ond  cyn  gy nted  ag  y  dychwelodd 
i'w  ystafell,  canfyddodd  fod  ei  hoff  gi,  Diamond,  wedi 
dymchwelyd  y  bwrdd,  ac  wedi  dystrywio  a  llosgi  y 
papyrau  gwerthfawr  oedd  arno.     Yr  oedd  y  papyrau 


WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C.  71 

yma  wedi  cymeryd  iddo  ílynyddoedd  lawer  o  fyfyrio 
caled  i'w  cyfansoddi.  Yr  oedd  yn  ofidus  iawn,  ac  ni 
wnai  dim  ei  gysuro.  Gan  ei  fod  yn  hen  ŵr,  nis  gall- 
asai  ail  gynyrchu  y  gwaith  ;  ond  yn  lie  cosbi  ei  gyf- 
aill  bychan,  dy wedodd  yn  bruddaidd,  "  0,  Diamond  ! 
Diamond  !  !  ychydig  a  wyddost  y  drwg  a  wnaethost 


GEIRFA  (Vocabulary). 

FOD  T  CI  WEDI  DYMCHWELYD    .     . 

amynedd,  patience.  had  overturned ;  upset. 

beon,  almost ;  nearly.  wedi  dystbywio,  had  destroyed. 

mob  enwog,  as  famous.  A  LLOSGI,  and  burnt. 

tymee,  temper.  gwebthfawe,  valuable. 

AG  oedd,  as  he  was. 
galltj,  skill ;  ability.  myfyeio  caled,  hard  study. 

fed  atheonydd,  as  a  philoso- 
pher, i'w  cyfansoddi,  to  write ;  compose. 
UN  teo,  once.                                   GOFIDtjs  iawn,  much  vexed ;  very 

sorrowful. 
gadwodd,  called.  Ni  wnai  dm,  nothing  would. 

moewyn,  servant  girl.  CYSUE0,  console ;  make  him  happy. 

OEDD,  who  (that)  was.  GAN  El  FOD,  as  he  was. 

SEFYLL,  waiting  ;  standing.  AIL  GYNYECHIT,  re-produce  ;    write 

again. 
TU  ALLAN,  outside.  yn  lle,  instead  of. 

NI  BIT  YN  ABSENOL  OND,  he  Was 

absent  only.  cosbi,  punishing. 

cyn  gynted  AG,  as  soon  as.  PEUDDAIDD,  sadly ;  sorrowfully. 

YSTAFELL,  room.  YCHYDIG   A    WYDDOST,  little  do  you 

know. 
canfyddodd,  he  found.  dewg,  mischief. 

hoff,  favourite.  wnaethost,  you  have  done. 


12.—  Y  Fam  newydd. 

YE,  oedd  gŵr  gweddw  yn  byw  mewn  tref  fechan 
yn  Sir  Drefaldwyn.  Penderfynodd  briodi  eil- 
waith,  a'r  tro  yma  syrthiodd  ei  serch  ar  foneddiges 
gyfoethog  oddeutu  haner  cant  oed  oedd  yn  byw 
ychydig  filldiroedd  o'r  gymydogaeth  lie  yr  oedd  ef 
yn  byw.     Oddeutu  wythnos  cyn  y  briodas  dy  wedodd 


72  WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 

y  tad  wrth  ei  blant  ei  fod  ar  fedr  dyfod  a  mam 
newydd  iddynt.  Daeth  dydd  y  wledd,  a  gwahodd- 
wyd  amryw  gyfeillion  i'r  tŷ  ar  yr  achlysur.  Pan 
ddychwelodd  y  par  ieuainc  o'r  briodas,  dygodcl  y  gŵr 
ei  wraig  i  sylw  y  plant,  a  dywedodd,  "  Fy  mhlant 
anwyl,  cusanwch  y  foneddiges  hon,  hi  ydyw  y  fam 
newydd  a  addawais  i  chwi."  Wedi  edrych  yn  fanwl 
ar  y  fam  newydd,  dywedodd  Charlie  bach,  "  Nhad  ! 
yr  ydych  wedi  cael  eich  twyllo.  Nid  ydyw  yn 
neivydd  o  gwbl." 


GEIRFA  (Vocabulary). 

owe  GWEDDV,  a  widower. 

gwledd,  feast. 

OEDD  YN  BYW,  lived. 

GWAhoddwyd,  were  invited;  were 

asked. 

SIB  deefaldwyn,  Montgomery- 

shire. 

amryw,  several ;  many. 

PENDEEFYNODD,  he  resolved ; 

made  up  his  mind. 

ACHLYSTTE,  occasion. 

EILWAITH,  again. 

pab,  couple. 

SEBCH,  affection ;  love. 

dyoodd  ei  weaig  I  sylw,  introduc- 

PBIODI, to  marry. 

ed  his  wife. 

CYFOETHOG,  rich. 

CUSANWCH,  kiss. 

OEDD  YN  BYW,  that  lived. 

addawais   ddyfod,  I  promised  to 

bring. 

CYMYDOGAETH,  neighbotirhood. 

wedi  edeych,  after  looking. 

lle,  where. 

twyllo,  deceive. 

pbiodas,  marriage. 

ye  ydych  wedi  eich  twyllo,  you 
have  been    .... 

EI  FOD  AB  FEDB  DYFOD  A,  that 

he  was  about  to  bring. 

o  gwbl,  at  all. 

Exercise. — Write  the  Counties  of  Wales  in  English 
and  Welsh.     Thus — Anglesey  (Sir  Foil). 


13.— Y  Ci  a'i  Feistr. 

^R  oedd  Ffrancwr  yn  awyddus  i  gael  gwared  o'i 
J^k  gi,  ac  i'r  dyben  yma  dygodd  yr  anifail  i'r  afon 
Seine.  Llogodd  gvvch  a  rhwyfodd  i  ganol  yr  afon, 
a  thaflodd  ei  gyfaill  tlawd  i'r  dŵr.     Ymdrechai  y  ci 


WELSH  A.SV   ENGLISH  FOR   DAY   SCHOOLS,    &C.  73 

ddringo  i  fyny  ochr  y  cwch,  ond  tarawai  ei  feistr  ef 
ar  ei  balfau,  gan  ei  wthio  yn  ol  o  hyd  i'r  afon.  O'r 
diwedd,  tra  yn  brwydro  fel  hyn  gyda'r  ci,  syrthiodd 
ef  ei  hun  i'r  dwfr,  ac  yr  oedd  bron  bodcli.  Pan  wel- 
odd  y  ci  ei  feistr  yn  y  dwfr,  gadawodd  y  cwch  ar 
unwaith,  a  nofiodd  ato.  Cymerodd  afael  yn  ei  goler, 
a  daliodd  ei  ben  uwchlaw'r  dwfr.  O'r  diwedd  gwar- 
edwyd  y  ddau,  a  dychwelodd  y  meistr  a'r  ci  adref. 
Yr  oedd  yn  edifar  gan  y  meistr  ei  fod  wedi  ymddwyn 
mor  greulawn  tuag  at  y  ci,  ac  yr  oedd  y  ci  ffyddlawn 
yn  falch  ei  fod  wedi  achub  ei  feistr. 


GEIKFA  (Vocabulary). 
ffrancwr.  a  Frenchman.  yn  brwydro,  struggling. 

A wyddtts,  desirous ;  wishful.         fel  hyn,  thus ;  in  this  way. 
CAEL  gwared,  get  rid  of.  eoddi,  drown. 

dyben,  purpose.  GADAWODD,  he  left. 

DYGODD,  he  took.  NOFIODD,  swam. 

llogodd,  he  hired.  cymerodd  afael  yn  ei  goler,  he 

seized  his  collar  ;   took  hold  of  his 
collar. 
rhwyfodd,  rowed.  daliodd,  held. 

cwch,  boat.  trwcHLAW,  above. 

ymdrechai,  tried.  gwaredwyd,  were  saved ;  rescued. 

dringo,  climb.  Y  MAE  yn  edifar  genyf,  I  am  sorry. 

ochr  y  cwch.  the  side  of  the    yr  oedd  yn  edifar  ganddo,  he  was 

boat.  sorry. 

tarawai,  struck.  ymddwyn,  behave. 

palfau,  paws.  mor  greulawn,  so  cruelly. 

GAN  El  wthio.  pushing  him.  ffyddlawn,  faithful. 

O  hyd,  all  the  time. 


14.— Atebiad    ffraeth. 

'R  oedd  gŵr  cyfoethog  wrth  ei  giniaw,  a  gadaw- 
odd i  un  o'i  denantiaid  sefyll  i  edrych  arno  tra 
yr  oedd  yn  ymddiddan  âg  ef  ar  faterion  pwysig.  O'r 
diwedd,  gofynodd  y  gŵr  mawr,  "  Pa  newydd  sydd, 
Dafydd  ?  "  "  Dim,  yn  neillduol,"  ebe  y  ffermwr,"  oddi- 
eithr  fod  yr  hen  hwch  acw  wedi  dyfod  a  thri-ar-ddeg 
o  focli  bach,  ac  nid  oes  ganddi  ond  deuddeg  o  dethau." 


74  WELSH  AND   ENGLISH  POR  DAY   SCHOOLS,    &C. 

"  Beth  a  wna  y  trydydd-ar-ddeg  ? "  ebe  y  meistr  tir. 
"  Rhaid  iddo  wneyd  yr  un  peth  a  rninau,"  ebe  y 
ifermwr,  "  rhaid  iddo  sefyll  ac  edrych  tra  byddò  y 
lleill  yn  bwyta !  " 

Y  mae  y  fuwch  wedi  dyfod  â  llo  bach.  Y  mae  y 
ddafad  wedi  dyfod  a  dau  oen  du.  Y  mae'r  gaseg 
wedi  dyfod  ag  ebol.  Y  mae  gan  yr  hwch  ddu  doraid 
(dorllwyth)  o  berchyll.  Nid  oes  ganddi  ond  un  llygad. 
Nid  oes  genyf  ond  un  fraich.  Nid  oes  ganddo  ond 
dau  frawd. 

GEIEFA    (Vocabulary). 

FFBAETH,  Witty.  FOD  YE  HEN  HWCH  ACW,  that  that  old 

SOW. 

GADAWODD  I  UN,  he  left  one.  wedi  dyfod  a,  has  brought. 

tenantiaid,  tenant?.  nid  oes  ganddi  ond,  she  has  only. 

SEFYLL  I  EDBYCH,  to  Stand  to 

look.  TETHAT7,  teats. 

Y1TDDIDDAN,  talk.  EHAID  IDDI,  she  must. 

Mateeion  PWYSIG,  important 

matters.  YE  UN  PETH  A,  the  same  as. 

gwe  mawe,  squire.  g wneyd,  do. 

PANEWYDD  SYDD,  what  news?         EBOL,  colt. 

YN  neillduol,  particular.  toeaed   (torllwyth)   O   BEECHYLL,  a 

litter  of  pigs. 
ODDIEITHE,  except. 


Correct. — He  reads  beautiful,  but  he  spells  bad. 
The  boy  sings  nice.  This  is  good  writing,  but  that  is 
not  so  well.  He  runs  slow.  They  work  hardly. 
Close  the  door  fastly.  I  just  fell  into  the  river.  It 
rains  just  every  day.  The  girl  answered  polite.  The 
children  write  good.  The  scholars  are  very  carefully. 
The  preacher  speaks  distinct. 


15.— Y  Tri  Heliwr. 

CYTUXODD    Hew,  asyn,  a  llwynog,  au  gilydd  i 
fyned  i  hela.     Aethant  i'r  goedwig,  a  llwyddas- 
ant   i   ddal    11a wer   iawn   o   greaduriaid    gwylltion. 


■flTÈLSH  AND   ENGLISH   FOR   DAY   SCHOOLS,    &0.  15 

Wedi'r  helfa,  gorchymynodd  y  Hew  i'r  asyn  eu  rhanu. 
Ufuddhaodcl  yntau,  a  rhanodd  yr  ysglyfaeth  yn  dair 
rhan  gyfartal,  gan  ofyn  i'r  Hew  ddewis.  Ond  yr  oedd 
y  Hew  yn  dysgwyl  rhan  fwy  na'r  ddau  arall,  o 
herwydd  ei  urddas  fel  brenin  y  goedwig.  Collodd  ei 
dymer,  a  lladdodd  yr  asyn  diniwed.  Wedi  hyny, 
perodd  i'r  llwynog  ranu.  Rhanodd  yntau,  a  rhoddodd 
bron  yr  oil  i'r  Hew,  gan  gadw  ond  3-chydig  iawn  iddo 
ei  hun.  "  Pwy  a'th  ddysgodd  di  i  ranu  felyma?" 
gofynodd  y  Hew.  "  Y  ddamwain  a  ddigvvyddodd  i'r 
asyn,"  ebai'r  llwynog  ffalst.  Fc  ddylai  anftawd  eraill 
ein  gwneyd  ni  yn  fwy  doeth. 

Translate. — Gofynwch  i'r  carcharor  sut  y  daeth 
i'r  carchar.  Rhoddwch  i'r  tlawd  a'r  anghenus.  Y 
mae  y  cardot\m  yn  myned  ar  hyd  y  ffordd  gan  ofyn 
elusen.  PJianodd  y  llwynog  yr  ysglyfaeth,  gan  gadw 
ychydig  iawn  iddo  ei  hun. 

GEIRFA  (Vocabulary  . 

heliwe,  hunter ;  huntsman.         ueddas,  dignity. 
CYTünodd,  agreed.  diniwed,  innocent. 

LLEW,  ASYN,  A  LLWYNOG.  a  lion, 

an  ass,  and  a  fox.  peeodd,  he  made. 

a'U  gilydd,  with  each  other.  ye  oll,  all ;  the  whole. 

hela,  hunt.  lddo  ei  hun,  for  himself. 

COEDWIG-,  forest.  pwy?  who? 

llwyddasant,  succeeded.  damwain,  accident. 

GWYLLTION.  wild.  DIGWYDDODD,  happened. 

helfa,  chase.  ffalst,  cunning. 

GOECHYMYNODD,  asked  ;   com-  DYLAI  ANTFAWD  EEAILL,  the  mis- 

manded.  fortune  of  others  ought. 

ehanu,  divide ;  share.  GWNEYD,  make. 

ufuddhaodd  yntau,  he  obeyed,  mwy  doeth,  wiser. 
ysglyfaeth,  booty.  gofynwch  i'e  caecharoe,  ask  the 

prisoner. 
YNDAIEEHAN,  into  three  shares,    ehoddwch  i'e  tlawd,  give  to  the 

poor. 
CYFAETAL,  equal.  anghenus,  needy. 

dewis,  to  choose.  caedotyn,  beggar. 

dysgwyl,  expect.  elusen,  alms. 

O  HEEWYDD,  OU  aCCOUUt  of. 


WELSH   AND   ENGLISH   TOR    DAY    SCHOOLS.  &C.  77 

16.— Y  Ci   a'i   gysgod. 

UN  diwrnod,  yr  oedd  ci  yn  croesi  nant  fechan. 
Cariai  ddemyn  o  gig  yn  ei  geg.  Gwelodd  ei 
gysgod  yn  y  dwfr,  a  meddyliodd  mai  ci  arall  ydoedd 
yn  cario  ei  ysglyfaeth.  Dododd  ei  ben  yn  nes  at  y 
dwfr,  a  syllodd  yn  fanwl  am  ychydig  amser  ar  y  dwfr 
odditano.  Yna  dywedodd,  ';  Ni  elli  fy  nhwyllo,  ac  ni 
ollyngaf  yr  hyn  sydd  genyf.  Y  mae  fy  synwyr  yn 
dweyd  wrthyf  nad  ydwyt  ond  fy  nghysgod."  Efel- 
ychwch  gallineb  y  ci,  ac  na  ollyngwch  y  gwrtbrych 
am  y  cysgod. 


Lladdodd  y  ffermwr  yr  anifail,  a  gwerthodd  y  cig 
am  chwe'  cheiniog  y  pwys.  Y  mae  cig  moch  yn 
hongian  dan  y  llofft.  Nid  yw  fy  nghyfaill  yn  leicio 
cig  dafad,  ond  y  mae  yn  hoff  iawn  o  gig  Ho.  Y  mae'r 
Saeson  yn  bwyta  Uawer  o  gig  eidion.  Y  mae  cig 
danas  yn  frau. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

CTSaOD,  shadow.  sydd  genyf,  I  have. 

NANT,  brook.  synwyr.  sense. 

CAEIAI,  he  carried.  nad  ydwyt  ond,  you  are  only. 

dernyn  o  GIG,  a  piece  of  meat,  efelychwch,  imitate  ;  do  the  same. 

CEG,  mouth.  callineb  Y  ci,  the  dog's  wisdora; 

prudence. 
MAI  CI  ARALL  YDOEDD,  that  it 

was  another  dog.  gwrthrych,  substance. 

yn  cario,  carrying.  Y  pwys,  a  pound. 

ysglyfaeth,  prey.  cig  moch,  bacon. 

yn  nes,  nearer  lloft,  loft. 

SYLLODD,  gazed.  CIG  DAFAD,  mutton. 

YN  fanwl,  carefully.  cig  llo,  veal. 

odditano,  under  him.  saeson,  English. 

Ni  ELLI  FY  nhwyllo,  you  can- 
not deceive  me.  cig  EIDION,  beef. 

Ni  ollyngaf,  I  shall  not  quit ; 

loosen.  CIO  danas.  venison. 

YE  HYN,  what.  BEAU,  tender. 


7S  WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 

17.— Chwythiad  gref. 

;Mj^R  oedd  fFermwr  yn  arwain  llô  dros  bont,  ond 
"jyffijj  wedi  cj^rhaedd  y  canol,  safodd  y  creadur 
y sty f nig  yn  sydyn,  a  nacaodd  (pallodd)  symud  o'r 
fan.  Yr  oedd  y  fFermwr  mewn  penbleth,  ac  ni  wyddai 
beth  i'w  wneyd.  Ar  hyn  gwelodd  y  llythyrwr  yn 
agoshau,  a  gofynodd  iddo  fyned  tu  ol  i'r  llo.  Ufudd- 
haodd  yntau.  Yn  mhellach,  dywedodd  y  fFermwr 
wrtho  am  chwythu  chwyfchiad  gref  yn  ei  gorn,  gan 
ddysgwyl  y  byddai  i'r  sŵn  ddychrynu  y  llo  yn  ei  flaen. 
Gwnaeth  y  dyn  yn  ol  gorchymyn  y  fFermwr,  ond 
dychrynwyd  y  llo  gymaint  fel  y  neidiodd  yn  glir 
dros  ganllaw  y  bont,  a  disgynodd  i'r  afon  fawr  ocldi- 
tanodd.  Yr  oedd  amryw  o  blant  wedi  ymgasglu  i'r 
lie,  a  phan  welsant  y  fath  naid,  curasant  eu  dwylaw 
yn  llawen.  Edrychodd  y  perchenog  ar  y  llythyrwr 
mewn  syndod,  a  dywedodd  yn  sarug, "  Yr  hen  benbwl, 
yr  oedd  y  chwythiad  yna  yn  Uawer  rhy  gref  i  lo  !" 


GEIRFA  (Vocabulary). 

chwythiad,  blast ;  blow.  chwythu,  blow. 

CRYF  (gref),  strong.  CORN,  born. 

arwain,  leading.  y  byddai  i'r  swn  ddychrynu,  the 

sound  would  frighten. 
dros  BONT,  over  a  bridge.  yn  ol,  according  to. 

wedi  cyrhaedd,  after  reaching,    gorchymyn  y  ffermwr,  the 

farmer's  command. 
CANOL,  middle.  dychrynwyd,  was  frightened. 

YSTYFNIG,  stupid  ;  stubborn.         gy&iaint  fel,  so  much  that. 
YN  sydyn,  suddenly.  yn  glir,  clearly  ;  clean. 

nacaodd,  refused.  canllaw,  parapet. 

o'r  fan,  from  the  spot.  disgynodd,  descended. 

penbleth,  difficulty.  YMGASGLU,  gather. 

ni  wyddai,  did  not  know ;  knew  odditanodd,  below. 

not.  naid,  jump. 

ar  hyn,  upon  this.  curasant,  clapped. 

gwelodd,  he  saw.  yn  llawen,  joyfully. 

llythyrwr,  postman,  perchenog,  owner. 


WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY  SCHOOLS,    &C. 


AGOSHAT7,  approach ;  come  near,  syndod,  surprise. 
TTJ  OL,  behind.  yn  SARTTG,  roughly ;  angrily. 

gwnaeth,  did.  YR  hen  benbwl,  you  old  blockhead. 

YN  mhellach,  further.  yn  Ei  flaen.  (N/W.)— onward ; 

yn  mlaen,  (S.W.). 


18.— Y  Llew  a'r  Llwynog. 

YR  oedd  llew  wedi  myned  yn  hen,  ac  yn  analluog 
i  fyned  i  hela.  Yna  ymdrechodd  gael  rhy wbeth 
i'w  f wyta  yn  y  modd  cyfrwys  yma.  Aeth  i'w  ûau,  a 
gorweddodd  yno  gan  gymeryd  arno  ei  fod  yn  sal. 
Pan  ddeuai  yr  anifeiliaid  i  dalu  ymweliad  âg  ef, 
gafaelai  ynddynt  a  lladdai  hwynt.  Y  llwynog,  gan 
ddrwgdybio  y  trie,  a  ddaeth  i  weled  ei  Fawrhydi,  ond 
cymerodd  ofal  i  beidio  myned  i'r  iFau.  "  Yr  wyf  fi 
yn  sal  iawn,"  ebe'r  llew,  "  y  mae  fy  nerth  yn  fy 
ngadael  o  ddydd  i  cldydd  ;  ond  paham  na  ddeui  i  f ewn 
yma  ? "  "  O  herwydd,"  atebai  y  llwynog  cyfrwys,  "  fy 
mod  yn  g weled  ol  traecl  y  rhai  sydd  yn  d'od  i  fewn, 
ond  nid  wyf  yn  gweled  ol  traed  neb  yn  d'od  allan." 


Translate. — Y  mae  ol  traed  y  plant  i'w  gweled  yn 
yr  eira.  Y  mae  dyn  call  yn  defnyddio  ei  lygaid,  ac 
yn  gochelyd  perygl  pan  yn  ei  weled.  Y  mae  y  ceffyl 
yna  yn  werth  llawer  o  arian.  Mi  af  i  ben  y  Wyddfa 
yr  wythnos  nesaf,  ac  yna  caf  weled  golygfa  hardd. 
Yr  wyf  am  i  chwi  symud  o'r  fan  yna. 


GEIEFA  (Vocabulary). 
oedd  wedi  myned,  had  become,    nerth,  strength. 

ANALLUOQ,  Unable.  TADTJ  YMWELIAD  AG  EF,  pay  a  visit  to 

him  ;  visit  him. 
MODD  cyfrwys,  cunning  man-    paham   na  ddetji  ?  why  don't  you 

ner ;  way.  come  ? 

FFATT,  den.  O  herwydd,  because. 

GORWEDDODD,  lay.  OL  traed  y  rhai,  the  footprints  of 

those  (who). 


80  WELSH   AND   ENGLISH   FOR  DAY    SCHOOLS,    &C. 


GANgymerydarxo,  pretending.  GOCHELYD,  avoids ;  shuns. 

ymweliad,  a  visit.  wyddfa,  Snowdon. 

AG  ef,  to  him.  caf  weled,  I  shall  see. 

gan  ddrwgdybio,  suspecting.  golygfa,  sight ;  scenery. 

mawrhydi,  Majesty.  ye  wyf  am,  I  want. 

cymerodd  OFAL,  took  care.  ol  traed  neb,  the  footprints  of  any. 

I  beidio  myned,  not  to  go.  body. 


19.— Y   Llew   a'r  Llygoden. 

RHUTHRODD  llygoden  fach  allan  o'i  nhyth  yn  y 
ddaear,  a  deffrodd  lew  oedd  yn  cysgu  yn  dawel 

gerllaw.  Gafaelodd  y  llew  yn  y  ereadur  bach  aníîodus 
gan  feddwl  dial  arni.  Hithau  a  erfyniai  yn  daer  am 
ei  bywyd.  Gwelodd  brenin  y  goedwig  ei  bod  yn  an- 
nheilvvng  o  hono  i  ddial  ar  lygoden,  a  gadawodd  iddi 
fyned.  Nid  oedd  yn  meddwl  ei  gweled  drachefn. 
Ychydig  amser  wedi  hyny,  beth  bynag,  syrthiodd  y 
llew  i  rwyd  tra  yn  crwydro  yn  y  nos  ac  yn  chwilio 
am  ysglyfaeth.  Yr  oedd  yr  holl  gwm  yn  adsain  gan 
ei  ruaclau.  Rhedodd  y  llygoden  i'w  gynorthwyo,  a 
dy  wedodd  wrtho  y  geiriau  canljmol,  "  Nid  oes  genych 
ddim  i'w  ofni,  achos  nid  wyf  wedi  anghofio  i  chwi 
arbed  fy  mywyd."  Ar  y  gair  dechreuodd  gnoi  y 
rhwyd  a  thori  y  cylymau,  ac  o'r  diwedd  llwyddodd  i 
gael  ei  chymwynaswr  yn  rhydd. 

Y  mae  yn  annheilwng  o  honoch  i  ddial  ar  neb. 
Ychydig  ddyddiau  yn  ol  rhedodd  llygoden  ar  draws 
llew.  Ychydig  amser  yn  ol  caf  odd  y  caethwas  ei 
ryddid.  Deffrodd  y  llygoden  lew  oedd  yn  cysgu  yn 
dawel. 

GEIRFA  (Vocabulary). 
rhuthrodd,  rushed.  rhwyd,  net ;  snare. 

Daear,  earth.  tra  yn  crwydro,  whilst  wandering. 

deffrodd,  awoke.  yr  holl  GWM,  the  whole  valley. 

oedd  yn  cysgu,  that  was  sleep-    adsain,  echo, 
ing. 


WELSH  AND   ENGLISH  FOE,  DAY   SCHOOLS,    &C. 


yn  dawel,  quietly.  bhttadatt,  roars. 

geeixaw,  near ;  closely.  cynorthwyo,  to  help. 

anffodtts,  unfortunate.  canxynol,  following. 

dial,  to  revenge.  nad  oes  gestych  ddhi,  you  have 

nothing. 

HirHAtr  a  ebfyntai,  she  begged,  i'w  ofni,  to  fear. 

yn  daee,  earnestly.  achos,  because. 

Ei  bod,  it  was.  anghofio,  forget. 

annheilwng,  unworthy.  wedi  anghofio,  have  forgotten. 

Gadawodd  iddi,  let  her.  I  CHWI  AEBED,  you  saved. 

NID   OEDD  YN  XEDDWL,   he   did  Y3GLYFAETH,  prey. 

not  think.  CNOI,  gnaw ;  bite. 

tbachefn,  again.  CYLYMAtr,  knots. 

ychydig  AMSEE,  a  short  time.  cymwynaswr,  benefactor. 

YCHYDIG  ddyddiau,  a  few  days,  ehyddid,  hberty. 

BETH  bynag,  however.  ae  deaws,  across. 


20.— Tori    Cnau 

YR  oedd  geneth  ieuanc  wedi  cyflogi  fel  morwyn 
inewn  teulu  tawel.  Nid  oedd  wedi  bod  inewn 
gwasanaeth  o'r  blaen.  Un  diwrnod,  perodd  ei  meistres 
iddi  dori  ychydig  o  gnau  i  wneuthur  pwding.  Aeth 
yr  eneth  at  ei  gwaith,  a  dechreuodd  o  ddifrif  gario 
allan  orchymyn  ei  meistres.  Ond  ni  fedrai  dori  llawer 
o  gnau  ;  yr  oeddynt  yn  rhy  gelyd  i'w  danedd.  Bu 
yno  am  awr  gyfan  yn  brysur  iawn,  a  synai  y  feistres 
paham  yr  oedd  mor  hir.  O'r  diwedd,  daeth  yr  eneth 
gyda  gwyneb  coch  chwyddedig  i'r  ystafell  at  ei 
meistres,  gan  gario  ychydig  gnau  ar  blat.  Dy  wedodd 
wrth  y  feistres/'  Nis  gallaf  dori  y  cnau  hyn.  Bu  agos 
i  mi  dori  fy  nanedd  gyda'r  deg  yma,  ac  ni  thoraf 
ychwaneg,mi  ymadawaf  a'm  lie  yn  gyntaf."  Nis  gallai 
y  feistres  lai  na  chwerthin  am  ben  yr  eneth.  Dysg- 
wyd  y  forwyn  newydd  sut  i  ddefnyddio  yr  efail  gnau. 


Bu  yn  agos  iddi  dori  ei  holl  ddanedd.  Bu  yn  agos 
iddi  lewygu.  Bu  yn  agos  i'r  gyrwr  syrthio  dan  yr  ol- 
wynion.  Nis  gallwn  lai  na  chwerthin  pan  welais  y  dyn. 


WELSH   AND   ENGLISH   EOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

GENETH,  girl  GWYNEB     COCH    CHTVYDDEDIG,    red 

swollen  face. 
cyflogi,  engage ;  hire.  gan  gabio,  carrying. 

FEL  moewyn,  as  a  servant  girl.      AE  bbat,  on  a  plate. 
NID  oedd  wedi  bod,  she  had  not 

been.  nis  gallaf,  I  cannot. 

gwasanaeth,  service.  bu  agos  I  Ml  dobi,  I  nearly  broke. 

DOEi  ychydig  gnatj,  crack  a  few 

nuts.  Ni  thobaf.  I  shall  not  break. 

O  ddifeif,  in  earnest.  yciiwxaeg,  more. 

NI  fedrai  doei,  she  could  not 

crack.  tmadawaf  A,  I  shall  leave. 

BHY  GELTD,  too  hard.  NIS  GALLWN  LAI   NA  CHWEETHIN,  I 

•dtt  -«too  could  not  but  laugh  ;    I  could  not 

BXJ'  ™s-  help  laughing. 

AWE  GTFAN,  a  whole  hour.  efail  gnat/,  nut  cracker. 

BYNAI,  wondered.  llewygtt,  faint. 

YN  beysue  iawn,  very  busy.        perodd  ei  meistees  iddi,  her  mis- 
tress made  her. 


EXERCISE : — Write  12  sentences  in  the  Passive  Voice. 

21.— Atebiad  Aesop. 

>N  diwrnod,  ychydig  amser  cyn  machludiad  haul, 
cyfarfyddodd  Aesop  a  theithiwr  blin  ar  y 
fiordd.  Wedi  dweyd  "Nos  da"  wrth  Aesop,  gofynodd 
y  dyeithryn  iddo,  "  Mewn  pa  faint  o  amser  y  gallaf 
gyrhaedd  y  dref  acw  a  welwch  o'ch  blaen  ? "  "  Rhaid 
i  chwi  gerdded,"  meddai  Aesop.  "  Yr  wyf  yn  gwybod 
yn  dda  fod  yn  rhaid  i  mi  gerdded  i  gyrhaedd  yno, 
ond  dywedwch  i  mi  mewn  pa  faint  o  oriau  y  gallaf 
gyrhaedd  yno."  "  Rhaid  i  chwi  gerdded,"  meddai 
Aesop  yr  ail  waith.  "  Y  mae  y  gwalch  yma  yn  fy 
ngwawdio,"  meddai  y  dyn  dyeithr  wrtho  oi  hun,  "  ni 
ofynaf  ddim  yn  ychwaneg  iddo,"  ac  aeth  y n  nilaen. 
"  Hai !  "  gwaeddodd  Aesop  ar  ei  ol,  "  mewn  dwy  awr 
chwi  fyddwch  yn  y  dref."  Stopiodd  y  trafaeliwr  yn 
sydyn  mewn  syndod,  a  gofynodd  sut  y  gwyddai  yn 
awr  y  byddai  yno  mewn  dwy  awr.  "  Wei,  sut  y  gall- 


WELSH  AND   ENGLISH   FOR  DAY   SCHOOLS,    &C.  83 

swn  ddweyd  wrthych  o'r  blaen  heb  i  mi  eich  gweled 
yn  cerdded  "  meddai  Aesop  dan  "wenu. 


Y  mae  yn  rhaid  i  chwi  gerdded.  Y  mae  yn  rhaid  i 
mi  weithio.  Pa  mor  bell  ydyw  Lerpwl  oddiyma  ? 
Pa  mor  agos  i'r  ymyl  y  gellwch  yru  eich  cerbyd  ? 
Mewn  pa  faint  o  amser  y  byddaf  yn  y  dref  ?  Nid  oes 
eisiau  dim  arnaf.     Ni  ofynaf  ddim  iddo. 

GEIRFA  (Vocabulary). 

machludiad  haul,  sunset.  dyn  dyeithe,  stranger. 

teithiwe  blin,  weary  traveller.  Ni  OFYNaf  ddlm  lddo,  I  shall  ask  him 

nothing.* 
wedi  dweyd,  after  saying.  tchwaneg,  more. 

GOFYNODD,  asked.  HAI I  hey ! 

dyeitheyn,  stranger.  BYDDWCH,  will  be. 

MEWN   PA   FAINT   O  AMSEE  Ì    in 

what  time?  teafaeltwe,  traveller. 

Y  GALLAF    GYBHAEDD,    can     I 

reach.  Y  byddai  YNO,  he  wonl'l  be  there. 

acw,  that.  I  in  eich  gweled  YN  ceedded,  see- 

ing you  walk. 

EHAID    I    CHWI   GEBDDED,    you 

must  walk.  DAN  WENTJ,  smiling. 

gwalch,  rogue ;   fellow.  ymyl,  edge. 

syndod.  surprise;  astonishment,  ceebyd,  carriage. 
SUTÎ  how ?  •  or,  I  shall  not  ask  him  anything. 


22.— Gweithred  Haelionus. 

|JR  oedd  Syr  Philip  Sydney  yn  byw  yn  ystod 
teyrnasiad  y  frenhines  Elizabeth.  Yr  oedd  yn 
filwr  gwrol,  yn  fardd  o  chwaeth  dda,  ac  yn  foneddwr 
coeth.  Pan  yr  oedd  yn  ymladd  yn  yr  Iseldiroead, 
lladdwyd  dau  geffyl  dano,  a  thra  yn  myned  ar  gef n  y 
trydydd,  clwyf  wyd  Syr  Philip  yn  farwol.  Cariwyd 
ef  o'r  neilldu  gan  ei  gyfeillion  er  mwyn  i'r  meddyg  ei 
weled.  Dioddefai  yn  fawr  o  eisiea  dŵr,  ac  erfyniai 
am  ychydig  i'w  yfed.  Tra  yn  codi  y  cwpan  at  ei 
wefusau,  gwelodd   yn   gorwedd  ar   y  llawr  gerllaw 


84  "WELSH   AND   ENGLISH  FOR  DAY    SCHOOLS,    &C 

iddo,  filwr  clwyfeclig,  yr  hwn  a  edrychai  â  llygaid 
hiraethlawn  ar  y  dŵr.  Ar  hyn,  tynodd  y  pendefig 
hael  y  cwpan  yn  ol  o'i  enau  heb  gy ffwrdd  ar  dŵr,  ac 
estynodd  ef  i'r  milwr  oedd  ar  farw,  gan  ddweyd,  "  Y 
mae  dy  angen  di  yn  fwy  na'r  eiddo  fi."  Bu  Syr 
Philip  farw  o'r  clwyf  yn  dair-ar-ddeg-ar-hugain 
mlwydd  oed,  ond  y  mae  ei  gofiadwriaeth  eto  yn 
werdd. 

GEIRFA  (Vocabulary). 

GWEITHEED  HAELIONT73,  a  gen- 
erous act.  LiiAWE,  ground. 
yn  ystod,  during.  yn  coewedd,  lying. 
teyenasiad,  reign.  clwyfedig,  wounded. 
gweol,  brave.  hibaethlawn,  longing. 
baedd,  bard.  Pendefig,  nobleman. 

CBTWAETH,  taste.  TYNODD,  took. 

COETH,  cultured;  educated.  genatt,  mouth. 

ISELDIEOEDD,  Lowlands.— Hoi-       HEB    GYÍ'FWEDD    A'E    DWE,  Without 

land.  touching  the  water. 

ÎONEB  ae  gefn,  mounting.  estynodb,  handed. 

clwyfwyd,  was  wounded.  oedd  ae  faew,  dying. 

YN  faewol,  mortally.  ANGEN,  need. 

O'e  NEH.LDTJ,  aside.  EIDDO  Fi,  mine. 

EE  MWYN   l'E  MEDDYG,  &C,  for 

the  doctor  to,  &c.  BU  faew,  died. 

dioddefai,  he  suit  red.  coffadweiaeth,  memory. 

o  EISIAU,  from  the  want  of.  ETO,  still. 
TEA  YN  CODI,  whilst  raising ; 

lifting.  WEEDD,  green. 
GWEFUSAU,  lips. 

23.— Y  Carw   a'i  lun. 

YR  oedd  carw  yn  yfed  mewn  nant  loew,  a  gwel- 
odd  ei  lun  yn  y  dwfr.  Edmygai  ei  gyrn  hirion 
braf,  ond  cwynai  fod  ei  goesau  mor  feinion.  Yn 
ddisymwth,  £e  glywodd  gri  yr  helwyr.  Yna  rhedodd 
a  i  boll  nerth  drwy  y  caeau,  a  gadawodd  yr  helgwn 
yn  mhell  ar  ol.  Ar  ol  llawer  o  chwilio,  cafodd  le  i 
ymguddio  mewn  coedwig,  ac  yno  gwrandawai  yn 
astud   tra   deuai  y   cŵn  yn  nes  o  hyd.     Dechreuodd 


WELSH   AND   ENGLISH  FOR   DAY    SCHOOLS,    &C.  SO 

feddwl  mai  gwell  oecld  dianc,  ond  cydiodd  ei  gyrn 
yn  nghangenau  y  coed,  ac  ni  allasai  symud  o'r  lie. 
Yn  fuan,  daeth  y  cwn  i  fyny  ato,  a  darniwyd  ef  ar 
unwaith  gan  eu  danedd  creulawn.  Wrth  farw,  dy- 
wedai,  "  Yr  wyf  yn  deall  yn  awr,  ond  yn  rhy  hwyr 
(ddiweddar),  mor  ddefnyddiol  i  mi  oedd  yr  hyn  a 
ddirmygwn,  ac  mor  ddinystriol  yr  hyn  oeddwn  mor 
falch  o  hono."  Yr  ydym  yn  ami  yn  dirmygu  yr  hyn 
sydd  ddefnyddiol  i  ni,  ac  yn  ymfalchio  yn  yr  hyn 
sydd  ddinystriol  i  ni. 

Yr  ydwyf  yn  falch  eich  gweled.  Yr  ydym  yn  falch 
i  glywed.  Y  mae  eich  brawd  yn  fachgen  balch.  Y 
mae  eich  chwaer  yn  eneth  falch. 

GEIRFA  (Vocabulary). 
CAB"W,  stag,  cydiodd,  got  fast;  got  entangled. 

Li/UN,  shadow ;  picture.  symttd,  to  move. 

nant  LOEW,  clear  tì6ok.  7"  dakniwyd  ef,  he  was  torn. 

edmygai,  he  admired.  weth  faew,  whilst  dying. 

CYEN  HIEION  BEAT,  fine   long 

horns.  EHY  hwye,  too  late. 

cwynai.  complained.  mob  ddefnyddiol,  how  useful. 

meinion,  slender.  ye  hyn,  what. 

yn  ddisymwth,  suddenly.  A  ddiemygwn,  I  scorned. 

CEI,  cry.  DLNYSTiiiOL,  destructive ;  hurtful. 
a'I  HOLE  NEETH,  with  all  his 

might.  moe  falch  o  hono,  so  proud  of. 

HELGWN,  hounds.  DIEMYGTJ,  scorn. 
LLAWEE   O   CHWILIO,    much 

searching.  YE  hyn  sydd,  what  is. 

ymgtjddio,  to  hide  himself.  ymfalchio,  pride  ourselves. 

gweandawai,  he  listened.  yn  ye  hyn,  on  what. 

yn  ASTtiD,  attentively.  falch  eich  gweled,  glad,  &c. 

MAI  GWELL  OEDD  DIANC,  that  it 

was  better  to  escape  ;  flee.  bachgen  balch,  proud  boy. 


24. — Y   Cyfreithiwr  Ieuanc. 

FE  ddygwyd  dyn  o  flaen    llys  yn   Llundain    am 
gyflawni    lladrad    penffordd.       Canfyddodd    y 
barnwr  nad  oedd  gan  y  dyn  neb  i'w  amdditfyn.    Yna 


WELSH  ASD  ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,   &C. 


amneidiodd  ar  gyfreithivvr  ieuanc  gobeithiol  gerllaw 
iddo  i  ddadleu  ar  ei  ran  a  rhoddi  iddo  y  cyngor  goreu 
a  fedrai  dan  yr  amgylchiadau.  Cymerodd  y  cyfreifch- 
iwr  y  troseddwr  o'r  neilldu,  a  holodd  ef  yn  fanwl. 
Yn  mhen  pum'  munyd  anfonwyd  i  nol  (hoi)  y  cyf- 
reithiwr,  ond  synodd  y  barnwr  ei  weled  yn  dyfod 
heb  y  troseddwr.  "  Pa  le  mae'r  dyn  ?  "  ebe'r  barnwr. 
"  Wedi  myned ,"  ebe'r  cyfreithiwr.  "  Dywedasoch 
wrthyf  am  roddi  iddo  y  cyngor  goreu  a  f edrwn  ;  cyf- 
addefodd  ei  fai,  ac  agorais  inau  y  ffenestr,  a  dy wedais 
wrtbo  am  redeg  i  fFwrdd,  ac  yn  awr  y  mae  dros  fill- 
dir  oddi  }mia." 


Anfonwyd  i  nol  y  cyfreithiwr.  Anfonwyd  i  nol 
meddyg.  Anfonwyd  i  nol  saer.  Anfonwyd  am  ei 
frawd.     Anfonwyd  am  ei  dad. 


GEIRFA  (Vocabulary). 


dygwyd,  was  brought, 
LLTS.  court. 

AM    GYFLAWNI  IXADBAD  PEN- 
FFORDD,  for  eommittiii! 
high-way  robbery. 

CANFYDDODD,  found  out ;  saw. 

NAD  OEDD  GANDDO  NEB,  that  he 

had  nobody. 
amddiffyn,  to  defend. 
amxeidiodd  ab,  he  nodded  to ; 

made  a  sign  to. 
GOBEITHIOL,  promising. 
dadletx,  plead. 
AB  El  ban,  on  his  behalf. 
cyngob,  advice. 
a  fedbai,  he  could. 


AMGYLcniADATT,  circumstances. 
tboseddwe,  accused. 


a       nOLODD,  questioned. 


ANFONWYD   I   NOL   Y    CYFREITHIWE, 

the  solicitor  was  sent  for. 

SYNODD  Y  BABNWB,  thö  judge  was 

surprised. 

WEDI  MYNED,  gone. 

CYFADDEFODD,  he  confessed. 
BAI,  fault ;  guilt. 
agorais  inau,  I  opened. 

AM  BEDEG,  to  run. 

meddyg,  doctor. 


Exercise. — (1)  Name  all  the  things  you  see  in 
your  kitchen  at  home.  (2)  Name  all  things  in  the 
garden. 


WELSH  AND   ENGLISH  FOR   DAY   SCHOOLS,    &0.  87 

25.— Y  Morgrugyn  a'r  Golomen. 

UN  boreu  braf  yn  yr  Hydref,  aeth  morgrugyn  i 
ffynon  i  dori  ei  syched,  a  chariwyd  ef  ymaith 
gan  y  llif.  Pan  yr  oedd  ar  fodcii,  gwelodd  colomen 
ef,  a  thaflodd  iddo  i'r  dŵr  gangen  fechan  coeden.  Ar 
ol  ymdrech  galed,  gosododd  y  morgrugyn  ei  hun  ar  y 
gangen,  ac  achubodd  ei  fywyd  trwy  hyny.  Yn  fuan 
wed'yn,  daeth  daliwr  adar  i'r  gymydogaeth,  a  cherddai 
oddiamgylch  yn  droednoeth.  Gwelodd  y  dyn  y  golo- 
men, ac  yr  oedd  ar  fedr  ei  saethu,  ond  yn  ddisym- 
wth,  brathwyd  ef  gan  y  morgrugyn  yn  ei  sawdl.  Yr 
oedd  y  poen  (gofid)  yn  fawr,  a  phlygodd  i  lawr  i  rwbio 
ei  sawdl.  Pan  gododd  i  fyny  yr  oedd  y  golomen  ddini- 
wed  wedi  (hedeg)  hedfan  ymaith,  ac  ni  welodd  y  dyn 
mo  honi  mwyach.  Rhwystrwyd  ef  yn  ei  fryd  ar 
fywyd  y  golomen  gan  y  morgrugyn. 


Y  maer  hanes  hwn  yn  ein  dysgu  i  fod  yn  garedig 
tuag  at  greadunaid  direswm,  canys  gallant  fod  yn 
foddion  in  gwaredu  o  berygl  mewn  ffordd  nas 
gwyddom. 

GEIKFA  (Vocabulary). 

morgrugyn,  ant.  Yn  deoedxoeth,  barefooted. 

colomen,  dove.  yr  oedd  ae  fede,  be  was  about. 

hydeef,  Autumn.  brathwyd,  was  bitten. 

ffynon,  well.  sawdl,  heel. 
I  dori  ei  syched,  to  quench 

its  thirst.  poen,  pain. 

llif,  flood.  plygodd,  stooped ;  bent. 

PAN  YR  OEDD  AR  FODDI,  when 

it  was  about  to  drown.  oedd  wedi  hedfan,  had  flown. 

cangen  coeden,  branch  of  a        HI  WELODD  MO  HONI  MWYACH,  he  did 

tree.  not  see  it  again. 

ymdrech  galed,  a  hard  struggle,  rhwystrwyd,  he  was  prevented. 
gosododd,  placed.  yn  ei  feyd,  in  his  intention. 

EI  HUN,  itself.  OAEEDIG,  kind. 


8S  WELSH   AND   ENGLISH  FOE.  DAY    SCHOOLS,    &C. 


achubodd,  saved.  tttag  AT,  towards ;  to. 
TEWY  htnt,  by  that  means ;  in 

that  way.  dieeswm,  irrational. 

YN  FT7AN  wed'yn,  soon  afer-  canys  gallant  fod,  for  they  may 

wards.  be. 

daltwe  adae.  a  bird  catcher.  yn  foddion,  the  means. 

CYjnrDOGAETH,  neighbourhood,  i'n  gwaeedtj,  of  saving  us. 

ODDIAMGYLCH,  about. 


26.— Yr  Elephant. 

MEWN  dinas  yn  yr  India,  lie  cedwir  llawer  o 
elephantiaid,  yr  oedd  teiliwr  yn  gweithio  ar 
fwrdd  o  flaen  fFenestr  agored.  Bob  dydd  elai  elephant 
dôf  heibio  i  nol  dŵr.  Yr  oedd  y  dyn  wedi  dyfod  yn 
ffrynd  mawr  a  r  anifail  call  drwy  roddi  iddo  damaid 
o  ry wbeth  i  f  wyta  pan  yn  pasio  yn  ol  a  blaen  i'r  dŵr. 
Estjmai  yr  elephant  ei  drwnc  i  fewn  drwy  y  ffenestr 
bob  dydd  wrth  basio.  Un  diwrnod,  yr  oedd  y  teiliwr 
yn  digwydd  bod  mewn  tymer  ddrwg,  ac  yn  lie  rhoddi 
tamaid  i'r  elephant  yn  ol  ei  arfer,  brathodd  (pigodd) 
ef  ar  nodwydd.  Tynodd  y  creadur  ei  drwnc  yn  ol 
yn  union,  ac  aeth  ymlaen  yn  hamddenol.  Ond  wedi 
tori  ei  syched,  llanwodd  ei  drwnc  âg  amryw  alwyni 
o'r  dŵr  budraf  allai  gael.  Wrth  ddychwelyd,  estyn- 
odd  ei  drwnc  i  fewn  drwy  y  ffenestr,  a  chwythodd  ei 
gynwys  i  wyneb  y  dyn  oedd  wedi  ei  gam-drin  gyda'r 
fath  nerth  nes  haner  boddodd  ef.  Chwarddai  pawb 
am  ben  y  teiliwr  gwlyb,  a  dy wedent  ei  fod  wedi  cael 
yr  hyn  oedd  yn  haeddu. 


Y  mae'r  plenty n  yn  ffrynd  ar  ci.  Nid  wyf  yn 
ffrynd  i  chwi.  Y  mae'r  bachgen  bach  yn  ffrynd  â 
phawb.  Y  mae'r  ceftyl  wedi  tori  ei  syched.  Y  mae 
y  cardotyn  wedi  tori  ei  newyn. 


WELSH   ASD   ENGLISH  TOR   DAY   SCHOOLS,    &C  89 


GEIRFA  (Vocabulary). 

DINAS,  a  city.  ix  lle  ehoddi,  instead  of  giving; 

LLE     CEDWIE     LLAWEE     O    ELE- 

phantiaid,  where  many  ele-  yn  ol  El  aefee,  as  usually. 

phants  are  kept.  beathodd,  he  stung. 

AE  fwedd,  on  a  table.  nodwydd,  needle. 
ELAi  heibio,  passed  by ;  went  by.  TYNODD  yn  ol,  took  back. 

DOF,  tame.  YN  HAMDDEXOL,  leisurely  ;  slowly. 

oedd  wedi  dyfod,  had  become,  budeaf,  dirtiest. 

CALL,  wise ;  sagacious.  ALLAI  GAEL,  he  could  find. 
YN  ffeynd  mawe  a'e,  a  great 

friend  of.  weth  ddychwelyd,  in  returning. 

DEWY  EODDI,  by  giving.  CHWYTHODD,  blew. 

tamaid,  a  bit ;  mouthful.  cynwys,  contents. 
YN  OL  a  blaen,  backwards  and  oedd  wedi  ei  gaudein,  who  had  ill- 
forwards,  used  him. 

ESTYNAI I  FEWN,  put  in.  NES  HANEE  BODDODD  EF,  that  he  half 

tewnc,  trunk.  drowned  him. 
oedd  yn  digwydd  BOD,  hap- 
pened to  be.  El  fod  wedi  cael,  he  had  had. 
tymee,  temper.  ye  hyn,  what. 
HAEDDTJ,  deserve.  toei  ei  newyn,  to  satisfy  himself. 
NEETH,  force.                                •  toei  ei  SYCiiED,  to  quench  his  thirst. 


27.— Y  Ci  oddi  cartref. 

mae  yr  hanes  canlynol  yn  wir  am  gi  oedd  yn 
JLL  by w  mewn  tre'  yn  Sir  Forganwg.  Collwyd  ef  yn 
y  brif  ystryd,  ac  wedi  treulio  amser  maith  i  chwilio 
am  dano  aeth  ei  feistres  adref,  ond  mawr  oedd  ei  syndod 
pan  gyrhaeddodd  y  tŷ  i'w  weled  wrth  y  drws. 
Dywedodd  y  gwas  yr  hanes  yma  wrthi : — "  Pan 
gollwyd  y  ci,  gwelodd  gerbyd  ac  aeth  i  fewn  iddo.  ac 
ni  allai  y  cerbydwr  ei  gael  allan  am  ei  fod  yn  dangos 
(noethi)  ei  ddannedd  ac  yn  chwyrnu  yn  ffyrnig. 
Galwodd  yntau  ar  heddgeidwad,  ond  nis  gallai  hwnw 
ychwaith  ei  symud.  Ond  gyda  thipyn  o  drafferth 
darllenasant  yr  enw  a'r  cyfeiriad  ar  y  goler.  Yna, 
cy tunasant  mai  y  peth  goreu  f  uasai  myned  âg  ei  adref. 
Wedi  cyrhaedd  y  tý,  canodd  y  cerbydwr  y  gloch  a 
gofynodd  am  ei  gludiad,  yr  hwn  a  dderbyniodd  wrth 


90  WELSH  AND  ENGLISH  FOR  DAY  SCHOOLS,    &0. 

gwrs.  Yna  agorodd  y  gwas  cldrws  y  cerbyd  a  neidiodd 
y  ci  all  an  fel  pe  na  buasai  dim  wedi  digwydd." 


GEIRFA  (Vocabulary). 

HANES  CANLYNOL,  the  following  NIS     GALLAI     HWNW    YCHWAITH    EI 

story.  symud,  he  also  could  not  remove 

him. 

AM  Gl,  of  a  dog.  tipyn  o  drafferth,  some  trouble. 

oedd  YN  byw,  that  lived.  a'r  cyfeiriad,  and  the  address. 

SIR  foeganwg,  Glamorganshire,  coler,  collar. 

PRIF,  chief ;  principal.  CYTUNASANT,  agreed. 

WEDI    TREXTLIO    AMSER    MAITH, 

after  spending  a  long  time.  MAI    Y  PETH   GORETT   FUASAI,    that 
it  would  be  besc. 

CYRHAEDDODd,  reached.  myned  AG  ef,  to  take  him. 

MAWR    OEDD    EI    SYNDOD,    great 

was  her  surprise;    (or  better) 

she  was  greatly  surprised.  canodd  Y  GLOCH,  rang  the  bell. 

cerbyd,  a  carriage.  cludiad,  fare  ;  pay. 

I  FEWN  IDDO,  into  it.  YR  HTO,  which. 

Cerbydwr,  driver.  wrth  gwrs,  of  course. 

allai,  could.  DRW3  Y  cerbyd,  the  carriage  door. 

AM    EI    FOD    YN    DANGOS,   as    he 

Was  Showing.  FEL      PE      NA      BUASAI     DIM      WEDI 

AC  YN  cnwYENU,  and  was  digwydd,  as  if  nothing  had  hap- 

snarling.  Peued- 

yn  FFYRNiG,  savagely. 


28.— Ci  deallus. 

p^^R  oedd  gan  fugail,  yr  hwn  oedd  gyfaill  i  mi,  gi 
1y^ì|  defaid  nas  gwelais  ei  fath  yn  un  man  arall. 
Un  noswaith..  y  llynedd,  gwahoddodd  fy  nghyfaill  fi 
a'm  priod  i  gael  swper  gydag  ef.  Ar  yr  achlysur 
hwn  dangosodd  i  mi  y  medrai  y  ci  ei  ddeall  bob  gair 
hyd  yn  nod  pe  na  byddai  yn  siarad  âg  ef.  Dywed- 
odd  gan  hyny  wrthyf ,  "  Yr  wyf  yn  meddwl  fod  y 
gwartheg  yn  yr  yd."  Er  iddo  siarad  wrthyf  yn  dawel, 
deallodd  y  ci  ef.  Yna  rhedodd  yr  anifail  i'r  beudŷ, 
ond  gwelodd  y  gwartheg  yno  yn  ddiogel.  Daeth  yn 
ol,  a  gorweddodd  o  flaen  y  tan  fel  o'r  blaen.  Yn  fuan 
wedi  hyny  ail-adroddodd  fy  nghyfaill  y  geiriau,  a 
rhuthrodd  y  ci  allan  eilwaith,  gan  fyned  yn  syth  i'r 


WELSH  AND   ENGLISH   FOR  DAY   SCHOOLS,    &C.  91 

beucìŷ  eto.  Gan  fod  pob  peth  yn  iawn,  fe  ddyehwel- 
odd  i'r  tŷ  drachefn.  Y  drydedd  waith  siaradwyd  yr 
un  geiriau,  ond  yn  awr  ni  wnaeth  y  ci  ond  siglo  ei 
gynffon.  Ar  yr  un  pryd  edrychai  i  wyneb  ei  feistr 
i'w  geryddu  am  ddweyd  yr  hyn  nad  oedd  wir. 


GEIRFA  (Vocabulary). 
dealltts,  intelligent.  YN  DAWEL,  quietly. 

YE  OEDD  GAN  FUGAEL,  YE  HWN,  &C, 

a  shepherd  who  was  a  friend  of  BETTDY,  cowhouse, 
mine  had,  &c.  diogel,  safe. 

NAS  GWELAIS  EI  FATH,  the  like  Of 

which  I  never  saw.  goeweddodd,  lay. 

gwahoddodd,  invited.  ail-adeoddodd,  repeated. 

peiod,  wife.  ehutheodd.  rushed. 

achlysue,  occasion.  EILWAITH,  the  second  time. 

MEDEAI,  could.  GAN  FYNED  YN  SYTH,  going  Straight. 

hyd  YN  NOD,  even.  GAN  fod  pob  PETH  YN  iawn,  as  every- 

thing was  right. 

PE  NA  BYDDAI  YN  SIAEAD,  if  he     NI  WNAETH  OND  SIGLO,  he    only 

did  not  speak.  shook. 

AG  ef,  to  him.  ceeyddtt,  reprove ;  chastise. 

gan  hyn  .',  therefore.  ni  wnaeth  ond  agoe  y  dews,  he 

GWAETHL  >  cows  only    opened    the  door;    he  did 

EEIDDO  SIAEAD,  though  he  Spoke.      n0thÜ1°  bUt  °Pea  the  d°OT- 


29.— Parot    Crefyddol. 

YR  oedd  parot  hynod  gan  y  diweddar  Ddeon 
Stanley,  ac  yr  oedd  y  pregethwr  mawr  a'i  deulu 
oil  yn  hoff  ia^vn  o  bono.  Yr  oedd  wedi  pigo  i  fyny 
lawer  o;air  yn  y  teulu,  ac  yr  oedd  yn  ami  yn  peri 
chwerthin  mawr  iddynt.  Difyrai  ei  bun  drwy  fyned 
dros  yr  holl  restr  o'r  geiriau  oedd  wedi  eu  dysgu,  fel 
plentyn  yn  myned  dros  ei  wers  yn  yr  ysgol.  Ar  un 
acblysur  diangodd  Polly  o'i  gawell,  ac  aetb  all  an  o'r  tŷ. 
Ar  ol  cbwilio  llawer  am  dano  canfyddwyd  ef  yn 
hongian  wrth  bren  afalau  gerllaw.  Brysiodd  y  Deon 
i'r  fan,  a  chanlynwyd  ef  gan  ei  gyfeillion  oeddynt  yn 
aros  yn  ei  cly  ar  y  pryd.  Ymdrecbodd  ei  berchenog  i'w 


02  WELSH   AND   ENGLISH   FOB,  DAY    SCHOOLS,    &C. 

gael  i  lawr  o'r  goeclen  trwy  daflu  briwsion  ar  y  llawr  ; 
ond  yr  oedd  Polly  yn  mwynhau  ei  hunan  yn  dda  ar 
gangen  uchel  uwchlaw  cyrhaedd  pawb.  O'r  diwedd, 
pan  welodd  y  fath  dyrfa  fawr  o  bobl  odditano,  edrych- 
odd  yn  sobr  arnynt,  a  dywedodd  mewn  llais  eglur 
— "  Gweddiwn." 


GEIRFA     Vocabulary)- 

PAEOT    CEEFYDDOL,    a   religious 

parrot.  canfyddwyd  EF,  he  was  found. 

HYNOD.  remarkable,  yn  hoxgian,  hanging;  suspended. 

DEON,  Dean.  weth  been  AFALA.it,  from  an  apple 

tree. 

HEFYD,  also.  beysiodd,  hastened. 

A'l  DEULU  OLL,  all  his  family.  jian,  spot ;  place. 

HOFF,  fond.  OEDDYNT    YN    AE03,   that    stopped; 

remained. 
YE    OEDD    WEDI    PIGO,  *  he  had 

picked.  ymdeechodd,  tried. 

LLAWEB  GAIE,  many  a  word.  peechenog,  owner. 

peei,  cause.  beiwsion,  crumbs. 

CHWEETHIN  MA  WE,  great  laugh-    AE  Y  llawe,  ground. 

ter-  LLAWE  TY,  floor. 

DIFYEAI,  he  amused.  mwynhau,  enjoy. 

TEWY  fyned,  by  going.  uwchlaw,  beyond. 

eheste,  list.  CYEHAEDD  pawb.  everybody's  reach . 

OEDD  WEDI   EU  DYSGU,  he  had 

learnt.  Y  fath  DYEFA,  such  a  crowd. 

fel,  as.  llais  eglue,  clear  voice. 

cawell,  cage.  gweddiwn,  let  us  pray. 

*  In  writing  this  story  the  pronoun  "it"  or  "he"  may  be  used  for  the  bird. 


30.— Carcharor   ffraeth. 

DARLLENWN  yn  ein  llyfrau  am  farnwr  Seisnig, 
yr  hwn  oedd  mor  greulawn  fel  y  rhoddwyd 
iddo  y  llysenw  o  "  Jeffrey  waedlyd."  Wrth  yr  enw 
cas  yma  yr  adnabyddir  ef  yn  awr.  lawer  canrif  ar  ol 
ei  farwolaeth.  Pan  oedd  yn  anerch  ei  garcharorion 
bygythiai  hwynt  â  cheisiai  eu  dychrynu  a'i  eiriau 
chwerwon.  Yr  oedd  ei  wynebpryd  hefyd  yn  ddychryn 
i  lawer.     Pwy  by  nag  a  ddeuai  o'i  flaen,  nid  oedd  yn 


"WELSH  A^'D   ENGLISH   FOR    DAY   SCHOOLS,  &C.  93 

ddichonadwy  ei  waredu,  ac  nid  oedd  dim  ond  angeu  yn 
ei  aros.  Ar  un  achlysur,  tra  ar  gylchdaith,  cyf'arf  yd  cl- 
ock! a'i  gydradd  mewn  carcharor,  yr  hwn  oedd  lawn 
raor  íFraeth  ag  oedd  yntau  yn  greulawn.  Pwyntiai 
y  barnwr  ei  ffon  at  y  dyn  oedd  ar  ei  brawf  o  tiaen  y 
fainc,  a  dywedai  yn  wawdlyd  gan  syllu  3m  ei  wyneb, 
«'  Y  mae  twyllwr  mawr  wrth  ben  y  ffon  yma." 
Edrychodd  y  dyn  arno  yn  ddidaro,  a  gofynodd, "  Wrth 
ba  ben,  £y  Arghvydd  ?"  Synwyd  Jeffrey  gy maint  gan 
atebiacl  parocl  y  carcharor  f'el  nas  gallai  ddweyd  dim 
mewn  atebiad. 

GEIBFA  .Vocabulary). 

FFBAETH,  Witty.  NIB  OEDD  YN  DDICHONADWY,  it  Was 

impossible. 
dabllenwn,  we  read.  nii>  oedd  dim  ond  angeu  yn  ei 

aros,  nothing  but  deatb  awaited 
bun. 

FEL  Y  EHODDWYD  IDDO,  that  be 

was  given.  ar  gylchdaith,  on  circuit. 

llysenw,  nickname.  cydradd,  match. 

gwaedlyd,  bloody.  LLAWN  MOE  ffraeth,  quite  as  witty . 

WETH  YE  ENW  CAS  YMA,  by  this 

bad  name.  AG  oedd  yntau,  as  he  was. 

ye  adnabyddir  EF,  he  is  known.  PWYntiai,  pointed. 

CANEIF,  century.  fainc,  bench  (of  a  Magistrate). 

maewolwaeth.  death.  oedd  ae  ei  beawf,  that  was  on  his 

trial. 

pan  oedd  YN  aneech,  when  he    yn  wawdlyd,  mockingly, 
was  addressing.  GAN  syllu,  staring. 

bygythiai,  he  threatened.  twyllwe,  rogue. 

ceisiai,  tried.  weth  ben,  at  the  end  of. 

dyciieynu,  to  frighten.  yn  ddidako,  unmoved;  indifferently 

chweewon,  rough;  angry;  hitter.  SYNWYD  ef  GYMAINT,  he  was  so  as- 
tonished ;  he  was  so  struck. 

gwynebpeyd,  face  ;   counten- 
ance, mewn  atebiad,  in  reply. 

dycheyn,  a  fright.  atebiad  paeod  y  caechaeoe,  the 

prisoner's  ready  answer. 

X.B. — Wait  (aros)  is  Intransitive  ;  Await  (aros)  is  Transitive. 


Translate  : — Aroswch  i  mi ;  Y  mae  ef  yn  aros  ei 
brawf.  Y  mae  angau  yn  ein  haros  ni  i  gyd.  Y  mae'r 
plentyn  yn  aros  wrth  y  drws. 


WELSH  AND   ENGLISH  FOR   DAY   SCHOOLS,    &C.  95 

31.— Yr  Eryr  a'r  Fran. 

¥R  oedd  eryr  yn  heclfan  yn  yr  awyr,  pan 
welodd  oen  yn  pori  yn  y  maes  odditano. 
Rhuthrodd  arno  yn  sydyn,  a  chariodd  ef  i  fyny  yn  ei 
grafangau  i'w  nyth.  Gwelodd  bran  yr  orchest,  a 
threiodd  gystadlu  â  brenin  yr  adar  mewn  gwroldeb. 
Ond  yr  oedd  hi,  druan,  yn  llawer  gwanach  na'r  eryr, 
ond  nid  yn  llai  gwancus.  Gan  hyny,  syrthiodd  yn 
sydyn  ar  hwrdd  (yn)  llawn  gwlan,  ond  glynodd  ei 
thraed  yn  y  cnuf  (cnaif.)  Ni  allasai  ddianc  er  ei  holl 
ymdrechion.  Daeth  y  bugail  yno  yn  fuan,  a  daliodd 
hi  yn  rhwydd,  ac  ni  allai  lai  na  chwerfchin  wrth  weled 
ei  hymdrechion  i  ddianc.  Yna  dywedodd  wrthi,  "Yr 
wyf  wedi  dy  ddal  di  yn  awr,  ac  y  mae  dy  holl  ym- 
drechion i  ddianc  yn  ofer.  Rhaid  i  mi  dy  ladd  fel  y 
byddot  yn  esiampl  i'r  brain  eraill,  rhag  iddynt  yn  y 
dyfodol  ymialchi'o,  ac  ymgymeryd  a  gwaith  uwchlaw 
eu  gallu." 

Y  mae  y  llanc  yn  ymfalchio  yn  ei  nerth.  Nis  gallwn 
lai  na  chwerthin  pan  welais  y  frân  ar  gefn  yr  hwrdd. 
Nis  gallaf  lai  na  chwerthin  wrth  weled  yr  ysgrifen. 
Chwarddais  am  ei  ben.  Chwarddodd  Mari  am  ben  ei 
brawd. 


GEIRFA 

(Vocabulary). 

eryr,  eagle. 

cxttf,  fleece. 

bran,  crow. 

ER  EI  HOLL  YMDRECHION,  in  Spite  of 

all  its  efforts. 

YN  PORI.  grazing. 

bttgail,  shepherd. 

odditano,  beneath  him. 

YN  rhwydd,  easily. 

RHUTHRODD    ARNO, 

he  pounced 

upon  him. 

NI    ALLAI    LAI    NA     CHWERTHIN,     he 

could  not  help  laughing  ;  he  could 
not  but  laugh. 

CRAFANGATT,  claws. 

wrth  weled,  at  seeing. 

GORCHEST,  exploit. 

yn  ofer,  in  vain. 

WELSH  AND   ENGLISH   FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


cystadlu  A,  to  compete  with.       fel  y  byddot,  that  you  may  be. 
gweoldeb,  bravery.  esiampl,  example. 

OND  YE  OEDD  HI.  DEUAN,  but 

it,  poor  thing,  was,  &c.  EHAG  iddynt  ymfaxchio,  lest  they 

may  get  proud. 

IXAWEE    GWANACH,    much 

weaker.  DYFODOL,  future. 

gwancus,  greedy.  ymgymeeyd  a,  undertake. 

gan  hyny,  therefore.  gaxlu,  strength. 

hwedd,  ram.  Y  mae  yn  ymfalchio,   he  prides 

himself. 
yn  llawn  gwlan,  covered  with 

WOOl.  CHWAEDDAIS  AM  EI  BEN,  I  laughed 

at  him. 
glynodd,  stuck ;  got  entangled,    nebth,  strength. 
blaen,  fore. 


32. — Trachwant  yn   cael  ei   gosbi. 

CAFODD  dau  grwydryn  bwrs  a'i  lon'd  o  arian  ar 
y  ffordd.  Penderf ynwyd  i  ranu  ei  gynwysiad 
yn  gyfartal  rhyngddynt.  Gwelsant  eu  bod  wedi 
dyfod  yn  gyfoethog  ar  unwaith,  a  meddyliasant  mai 
gwell  ydoedd  cael  rbywbeth  i'w  fwyta  gan  eu  bod 
eisoes  yn  newynog  iawn.  Aeth  un  o  honynt  i  fas- 
nachdỳ  cyfagos  i  brynu  bwyd  â  rhan  o'r  arian,  gan 
adael  ei  gydymaith  ar  ol  gyda'r  gweddill  o'r  trysor. 
Wrth  fyned  ar  byd  y  ffordd,  penderfynodd  wenwyno 
y  bwyd  i  ladd  ei  gydymaith.  Penderfynodd  y  Hall 
hefyd  ei  ladd  yntau  ar  ei  ddychweliad,  fel  y  byddai 
ei  ran  ef  o'r  arian  yn  fwy.  Pan  ddychwelodd  y 
prynwr  a  r  bwyd  wedi  ei  wenwyno,  tarawodd  ei  gyd- 
ymaith ef  a'i  holl  egni,  a  bu  farw  ar  amrantiad.  Yna, 
eisteddodd  y  llofrudd  i  lawr  i  fwyta  y  bwyd,  ac  yn 
fuan  yr  oedd  yn  gorwedd  yn  gorph  marw  oddiwrth 
effeithiau  y  gwenwyn.  Fel  yma,  achoswyd  eu  marw- 
olaeth  gan  eu  trachwant.  Gadawyd  yr  arian  ar  ymyl 
y  ffordd  i  weddw  dlawd,  yr  hon,  yn  ffodus,  oedd  yr 
ymdeithydd  nesaf. 


ui  I 

-J  i 

\-  I 

CO  fe| 

o  I 


£  f 

O    "S 

o  t 


m  :-  0 
>-  ^ 
<       6 


z 
o 
o 


UJ 

h 

(0 

< 
o 


WELSH  AND  ENGLISH  FOR  DAY  SCHOOLS,    &0. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

TEACHWANT  YN  CAEL  EI  G0SBI, 

avarice  punished.  GWEîtwyno,  to  poison. 

CBwYdryn,  tramp.  Y  LLALii,  the  other. 

pwbs  A'l  lon'd  o,  a  purse  full  of.  dychweliad,  return. 
penderfyn  w  Y l),  it  was  decided ; 

determined ;  resolved.  Y  byddai,  might  he. 

A'E  BWYD  WEDI  EI  WENWYNO.  with 

EHANU,  share ;  divide.  the  poisoned  food. 

CYNWYSIAD,  contents.  tarawodd,  struck. 

yn  gyfaetal,  equally.  egni,  might. 
Etr  bod  wedi  dyfod,  they  had 

become.  ar  ameantiad,  in  an  instant. 

cyfoethog,  rich ;  wealthy.  llofeudd,  murderer. 
GAN  eu  bod  eisoes,  as  they  were 

already.  corph  biabw,  a  dead  body ;  corpse. 

NEWYNOG,  hungry.  effeithiau,  effects. 

cyfagos,  neighbouring.  ymyl  y  ffoedd,  wayside ;  roadside. 

A  ehan,  with  some ;  with  apart,  gweddw,  widow. 

cydymaith,  companion.  yx  ffodus,  fortunately ;  happily. 

gweddlll,  remainder.  ymdeithydd,  traveller. 
teysoe,  treasure. 


33.— Cymry  Rhydychen. 

YN  Rhydychen,  gwneir  tipyn  o  ddifyrwch  or 
Cymry  sydd  yn  tyru  i  Goleg  yr  Iesu,  o  her- 
wydd  eu  bod  bron  oil  o'r  enw  Jones.  Ychydig 
amser  yn  ol,  daeth  dyn  dyeithr  at  ystafell  y  drysor,  a 
chymerodd  yr  ymcldiddan  canlynol  le  rhyngddynt: — 

Y  dyeithr : — A  fyddwch  chwi  mor  garedig  a  dangos 
i  mi  ystafelloedd  Mr.  Jones  ? 

Y  drysor : — Y  mae  deugain  Mr.  Jones  yn  y  Coleo-, 
syr. 

Y  dyeithr: — Y   dyn  wyf  fi  am  weled  ydyw  Mr. 
Dafydd  Jones. 

Y  drysor : — Y  mae  ugain  Mr.  Dafydd  Jones  yn  y 
Coleg,  syr. 

Y  dyeithr: — Y   mae  gan   Mr.  Dafydd  Jones,  fy 
nghyfaill  i,  wallt  coch. 


98  WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY    SCHOOLS,    &C. 

Y  dry sor : — Y  mae  chwech  Mr.  Dafydd  Jones  â 
gwallt  coch  yn  y  Coleg,  syr. 

Y  dyeithr  (raewn  anobaith) : —  Y  mae  hyn  yn 
rhyfedd  iawn.  Gofynodd  y  Mr.  Dafydd  Jones  yma  i 
mi  ddyfod  i  gael  potelaid  o  win  gydâg  ef. 

Y  drysor : — Paham  na  fuaseeh  yn  dweyd  hyny  ar 
y  dechreu,  syr  ?  Yr  ail  ddrws  ar  y  dde,  ar  y  llawr 
cyntaf.  Y  mae  y  Jones's  eraill  i  gyd  yn  ddirwest- 
wyr.  

GEIEFA  (Vocabulary). 

ehydychen,  Oxford,  Y  d  jteithe,  the  stranger. 
gwneib,  is  made ;  is  got  at  the 

expense  of.  A  dangos,  as  to  show. 

CYMKY,  Welshmen.  mewn  anobaith,  in  despair. 

TIPYN  O   DDIFYKWCH,    Some 

amusement ;  sport.  EHYEEDD,  strange ;  odd. 

tyeu,  crowd.  potelaid,  a  bottle. 

coleg  ye  eesu,  Jesus  College.  ae  Y  DDE,  on  the  right. 
YSTAFELL  ydeysoe,  the  porter's 

room ;  lodge.  diewestwyk,  abstainers. 
YMDDIDDAN,  conversation. 


Exercise.  —  Write  sentences  from :  —  Corddi 
(chum,  Y.) ;  byddai  (chum,  NJ;  hufen  (cream); 
llaeth  enwyn  (butter  milk) ;  maidd  (luhey) ;  caul 
(ceuled)  llo  (rennet);  ceulfraen  (curds);  cunog 
(ystwc)  (milk-pail). 


34.— Gwerthu   Ceffyl. 

¥R  oedd  gan  wladwr  geffyl  yn  codi  yn  bum' 
mlwydd  oed.  Ar  ddydd  ffair  neillduol  gosod- 
odd  y  cyfrwy  ar  ei  gefn,  ac  aeth  ag  ef  i'r  dref  gy fagos 
gyda'r  bwriad  o'i  werthu.  Marchogai  ei  berchenog 
ef  drwy'r  ystryd,  ac  edmygai  pawb  ymddangosiad  rliag- 
orol  y  cefîÿ  1.  Yr  oedd  y  porthmyn  Seisnig  yn  ei  ganlyn 
i  bob  twll  a  chornel,ac  yn  ei  hoffi  yn  favvr.  O'r  diwedd, 


WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C.  99 

penderfynodd  rhy w  Sais  ei  brynu  am  unrhyw  bris ; 
ac  archodd  i'r  ffermwr  ddisgyn  oddiarno.  Ufuddhaodcl 
yntau  yn  union.  Ar  ol  llawer  o  ddadleu,  cytunasant 
am  y  pris.  Mewn  atebiad  i  holiadau  y  prynwr,  dy- 
wedodd  y  gwladwr,  "  Chwi  synech  pe  gwelech  ef  yn 
tynu."  Cafodd  y  Sais  ei  foddloni  yn  fawr  gyda'r 
geiriau  hyn.  Aeth  y  ffermwr  adref  a  llon'd  ei  boced 
o  arian  melynion,  ac  yr  oedd  yn  falch  iawn  tra  yn 
myned  adref,  nad  oedd  wedi  gwerthu  y  fath  geffyl  i 
gymydog.  Yn  mhen  tro  wedi  hyny  talodd  y  Sais  ym- 
weliad  â'r  dref  drachefn,  a  chyfarfyddodd  a'r  ffermwr 
yno.  "  Oni  ddywedasoch  fod  y  ceffyl  yn  un  da  i 
dynu  ?  "  gofynai  y  porthmon.  "  Naddo/'  ebai'r  fferm- 
wr, "ni  wnes  i  ond  dweyd  y  buasech  yn  synu 
pe  gwelsech  ef  yn  tynu.  Buaswn  inau  yn  synu 
hefyd." 


GEIEFA  (Vocabulary). 

GWLADWE,  a  countryman.  llawee  O  ddadleu,  much  arguing. 

yn  CODI,  rising.  chwi  synech,  you  would  wonder; 

be  surprised. 
nett.t.duod,  particular ;  certain.    PE  gwelech  ef,  if  you  saw ;  were  to 

see. 
cyfbwy,  saddle.  cafodd  ei  foddloni,  was  pleased. 

bwbiad,  intention.  a  llon'd  ei  boced,  with  a  pocketful 

mabchogai,  rode.  aeianmelynion,  golden  sovereigns. 

edmygai,  admired.  cymydog,  neighbour. 

ymddangosiad,  appearance.         YN  mhen  teo,  .sometime. 
ehagoeol,  excellent.  talodd  ymweliad  a'e  deef,  paid  a 

poethmyn,  jockeys.  visit  to  the  town;  visited  the  town. 

TWLL,  hole ;  nook.  oni  ddywedasoch,  did  you  not  say. 

coenel,  corner.  tynu,  draw. 

hoffi,  like.  "  naddo,"  "  no." 

ac  yn  ei  hoffi,  and  liked  him.    ni  wnes  ond  dweyd,  I  only  said. 
unehyw  beis,  any  price.  Y  buasech  yn  synu,  you  would 

have  been  surprised. 
AECHODD,  told  ;  asked  ;  com-    buaswn  inau  yn  synu,  I  should 

manded.  have  been  surprised. 

disgyn  oddiaeno,  descend  from    pe  gwelsech,  if  you  had  seen. 


103  WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY  SCHOOLS,    &C. 

35.— Breuddwyd    Rhyfedd. 

M'EWN  pentref  gwledig  wrth  droed  un  o  fynydd- 
oedd  Cymru,  yr  oedd  yn  byw  unwaith  deulu 

bychan  yn  cael  ei  wneyd  i  fyny  o  dad  a  mam,  a  geneth 
fechan.  Yr  oedd  y  tad  yn  ddyn  meddw,  ac  yn  gwario 
ei  holl  enillion  yn  nhafarn  y  pentref.  O  herwydd 
meddwdod  y  tad,  yr  oedd  y  fam  a'i  merch  fach  yn 
welw  eu  gvvedd,  ac  yn  garpiog  eu  gwisg.  Un  noson, 
cafodd  y  tad  freuddwyd  pur  hynod.  Breuddwydiodd 
ei  fod  yn  gweled  tair  o  gathod  (gathau,  S.W.)  yn  d'od 
i'w  gyfarfod  ar  yr  heol.  Yr  oedd  un  o'r  cathod  yn 
ddall,  y  Hall  yn  deneu,  a'r  drydedd  yn  dew  iawn. 
Pan  ar  foreu-fwyd  tranoeth,  adroddodd  y  breuddwyd, 
a  gofynodd  i'w  wraig  ei  ddeongli  gan  ei  fod  wedi 
anesmwytho  cryn  lawer  ar  ei  feddwl.  Nis  gallai  y 
fam  ei  ddeongli.  Yna  gofynodd  i'w  f erch  fechan  a  allai 
hi  ddeongli  y  breuddwyd.  í:  Dyma  y  dehongliad," 
medclai  yr  eneth  fechan,  "  chwi  y w  y  gath  ddall ;  main 
y  w  y  gath  deneu,  a  gwraig  y  dafarn  lie  yr  ydych  chwi 
yn  gwario  eich  arian  y  w  y  gath  dew."  Bu  y  breudd- 
wyd a'i  ddeongliad  yn  foddion  i  wneyd  dirwestwr 
seloor  o'r  tad  meddw. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

wbth  droed,  at  the  foot.  BBETTDDWYDiODD,  he  dreamt. 

breuddwyd,  dream.  cyfabfod,  meet. 

gwledig,  country.  dall,  bliud. 

yr  oedd  YN  byw,  there  lived.  TENEU,  thin. 

YN  CAEL  EI  WNEYD  I  FYNY,  con- 
sisting, bobeufwyd,  breakfast. 
teulu  bychan,  small  family.  teanoeth,  next  day. 

GENETH  FECHAN,  little  girl.  ADRODDODD,  told. 

meddw,  drunken.  deongli,  to  interpret ;  to  say  what 

it  is. 

AC  yn  gwario,  and  spent.  anesmwytho,  prey. 

ei  hold  enill,  all  his  earnings,  ceyn  lawee,  a  good  deal. 


WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &0.  101 


TAFAEN    Y    PENTEEF,     village 

tavern ;  inn.  MEDDWL,  mind. 

O  heewydd,  on  account  of.  gofynodd  IDDI,  he  asked  her. 
(Never  say  "  he  asked  to  her.") 

meddwdod,  drunkenness.  A  ALL  AT  HI,  if  she  could. 
gwelw  ett  gtvedd,  pale  face. 

CAEPIOG  ET7  GWISG,  ragged.  gwbaig  T  DAFAEN,  landlady. 

SELOG,  zealous;  warm;  hearty,  bit,  were. 

pue  hynod.  very  (or)  somewhat  dtka,  this  is. 

remarkable.  moddion,  means. 


36.— Rowland  Hill. 

YR  oedcl  Rowland  Hill  yn  awyddus  i  bregethu 
er  pan  oedd  yn  fachgen  bach.  Yr  oedd  ei 
frawd,  Richard,  weithiau  yn  pregethu,  ond  yr  oedd 
eu  tad,  Syr  Rowland,  yn  anfoddlawn  iawn  iddynt. 
Un  prydnawn  têg  yn  yr  hâf,  gwelai  yr  hen  foneddwr 
dyrfa  fawr,  a  chlywai  lais  clir  ei  fab  Rowland  ar  odre 
y  pare.  Yna,  galwodd  ar  Richard,  a  gofynodd  iddo 
fyned  i  edrych  pa  beth  oedd  yno.  "  Rowland  sydd 
yn  pregethu  i  bobl  y  gymydogaeth,"  meddai  Richard. 
"  Ewch  a  dywedwch  wrtho  am  ddyfod  ataf  fi,"  ebai  y 
tad.  Pan  ddygodd  Richard  y  gorchymyn  hwn  i'w 
frawd,  ufuddhaodd  Rowland  ar  unwaith,  ond  cym- 
erodd  Richard  ei  le.  Aeth  Rowland  at  ei  dad,  ond 
tra  yr  oedd  yn  derbjni  ei  gerydd  am  ei  ymddyg- 
iad,  dy wedodd  Syr  Rowland,  "  Mi  glywaf  ry w  un 
eto  yn  pregethu.  Pwy  y  w  hwna  ? "  "  Yr  wyf  yn 
meddwl,  syr,  mai  Richard  ydyw  yn  gorphen  fy 
mhregeth  i,"  ebe  Rowland.  Anfonodd  y  tad  Rowland 
i  ddweyd  wrth  Richard  am  ddyfod  ato  ar  unwaith, 
ond  erbyn  hyny  yr  oedd  Richard  wedi  gorphen  ei 
bregeth,  ac  yr  oedd  y  dyrfa  wedi  ymadael. 


GEIRFA  (Vocabulary). 
awyddus,  desirous.  dygodd,  brought. 

ee  pan,  since.  goechymtn,  command. 


WELSH  AND   ENGLISH   FOR  DAY   SCHOOLS,    &0. 


weithiatt,  sometimes.  ymddyghad,  conduct. 

anfoddijlwn,  unwilling.  pregeth,  sermon. 

IiLAIS  CLIR  EI   FAB  ROWXATTD, 

his  son,  Rowland's,  clear  voice.  ANFONODD,  sent. 
paec,  park.  oedd  wedi  ymadael,  had  gone ; 

dispersed. 
ROWLAND   SYDD   YN  PREGETHIT, 

it  is  Rowland  that  is  preaching. 


Exercise. — Give  the  English  of : — Aradr,  ôg  (oged), 
swch,  cwllfcyr,  cŵys,  grwn,  talar  (pentir),  ystod  o 
wair,  adladd,  rhych ;  nodwydd,  gwni'adyr,  gvvrym 
(gwn'iad),  gwni'adwraig  (gwniad}rddes),  edeu,  dillad, 
brethyn,  gwaell  (pi.  gweyll),  nodwydd  edeu  wlan, 
gwni'o,  gweu  hosanau,  gweu  brethyn ;  gwâl  ysgyf- 
arnog;  talcen  tŷ;  milgi ;  llosg  eira  (malaith). 


37 —Y  Ci   a*i   feistr  bach, 

ANFONWYD  bachgen  i  dref  i  brynu  bwyd.  Yr 
oedd  yr  eira  yn  gorwedd  yn  drwchus  ar  y 
ddaear,  ac  yr  oedd  eto  yn  bwrw  eira ;  ond  gwyddai  y 
bachgen  ei  ffordd  yn  dda,  ac  nid  oedd  ofn  arno.  Aeth 
i  siop,  prynodd  y  bwyd,  a  chychwynodd  adref  yn 
ddioed.  Yr  oedd  yr  eira  yn  dyfod  i  lawr  yn  dew,  ac 
yn  ddisymwth,  collodd  y  negeswr  bach  ei  ffordd,  a 
syrthiodd  i  luwch  eira.  Cysgodd  yno  yn  drwm.  O'r 
diwedd,  deffrowyd  ef  gan  deimlad  o  bwysau  arno,  a 
chlywai  awel  gynes  yn  dyfod  i'w  wyneb.  Wedi  agor 
ei  lygaid,  gwelai  gi  mawr  ei  dad  yn  edrych  arno  yn 
syn.  Pan  wybu  ei  fod  yn  fyw  cyfarthodd  a  dechreu- 
odd  ysgwyd  ei  gynffon  gan  laweny dd.  Yna  dechreuodd 
lyfu  (lluo)  ei  ddwylaw,  a  gweithiodd  a'i  holl  nerth  i'w 
gael  i  fyny.  Ar  ol  ymdrech  galed  llwyddodd  i'w 
adferu.  Gan  nad  oedd  y  bachgen  yn  dychwelyd,  yr 
oeddynt  wedi  anfon  y  ci  i  chwilio  am  dano,  ac  yn  awr 


AND  ENGLISH  FOR  DAY  SCHOOLS,    &C.  103 

clyma  y  ddau,  sef  y  ci  a'i  feistr  bach,  yn  dyfod  adref 
gydau  gilydd.  Nid  oes  eisiau  i  mi  ddweyd  wrthych 
i'r  ci  hwn  ddyfod  yn  ffafryn  mawr  yn  y  teulu  yma 
byth  er  hyny. 

GEIRFA  (Vocabulary). 

OEDD  YN  GOEWEDD,  lay.  CXYWAI,  felt. 

Y>r  dewchtjs,  thick.  awel  gynes,  warm  breath. 

daeae,  ground.  YN  SYN,  straight ;  intently. 

bwew  eiea,  to  snow.  gwybb",  knew. 

NID  OEDD  OFN  AENO,  he  was  not 

afraid.  llawenydd,  joy. 

CYCHWYNODD,  started.  llyftt  (lluo),  lick. 
YN  ddioed,  at  once;    without 

delay.  ymdeech,  struggle. 

YN  dew,  thick.  adfeeyd,  revive ;  bring  to  life. 

negeswe,  messenger.  dyüa  y  ddatx  yn  dyfod,  here  are  the 

two  coming. 

lluwüh  eiea,  snow-drift,  sef,  namely. 

YN  dewm,  soundly.  qyda'u  gilydd,  together. 
deffeowyd,  was  awaked; 

awakened.  ffafeyn,  favourite. 

tehelad,  feeling.  byth  ee  hyny,  ever  after  that. 
PWYSATT,  weight. 


38. -Syr   Philip  Sydney. 

UN  diwrnod,  dygwyd  Spenser,  y  bardd  enwog 
Seisnig,  i  dŷ  Syr  Philip  Sydney.  Nid  oedd  y  ddau 
ddyn  yn  adnabod  eu  gilydd  o'r  blaen.  Daliai  y  prydydd 
lyfr  ysgrifenedig  o'i  ganeuon  yn  ei  law,  ac  estynodd 
ef  i'r  marchog.  Derbyniodd  yntau  y  llyfr,  a  dechreu- 
odd  ei  ddarllen  drosodd.  Tarawyd  ef  arunwaith  gan 
y  llinellau  tlysion,  a  dangosodd  lawenydd  mawr  wrth 
ganf od  y  fath  allu.  Wedi  darllen  rhai  penillion,  trôdd 
at  ei  oruchwyliwr,  a  dywedodd  wrtho,  "  Rhoddwch 
haner  can'  punt  i  awdwr  y  penillion  yma."  Parhâi 
Syr  Philip  i  ddarllen,  a  hoffai  y  penillion  nesaf  yn  fwy 
eto.  Dywedodd  wrth  ei  oruchwyliwr,  "  Dyblwch  y 
swm."  Oedai  y  gwas  gario  allan  orchymyn  ei  feistr 
gan  ei  fod  yn  meddwl  mai  cellwair  yr  ydoedd.    Fel  yr 


104  WELSH   AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 

oecld  y  darllenydd  yn  myned  yn  mlaen  drwy  y  pen- 
illion,  yr  oedd  ei  haelioni  yn  cynyddu  o  hyd.  Yna, 
gwthiodd  ei  oruchwyliwr  ymaith  oddiwrtho,  gan 
ddweyd,  "  Yr  wyf  yn  rhoddi  dau  gant  o  bunau  iddo. 
Brysiwch !  brysiwch  ! !  canys  os  darllenaf  ychwaneg, 
temtir  li  i  roddi  fy  holl  eiddo  i'r  awdwr."  Bu  Syr 
Philip  Sydne}^  cystal  a'i  air,  a  thalodd  y  ddau  can 
punau  i'r  bardd. 

GEIRFA  (Vocabulary). 

baedd  enwoo,   famous  bard ; 

celebrated  bard.  AWDWE,  author. 

LLYFE     YSGEIFENEDIG,    written 

copy ;  book.  parttai,  continued. 

OANEUON,  songs.  dyblwch,  double. 

MAECHOG,  knight.  OEDAI,  delayed ;  put  off. 

deosodd,  over.  cell  w  air,  joke. 

TAEAWYD,  Was  Struck.  MAI    CELLWAIE    oedd,   that  he  was 

joking. 

llinellau  tlysion,  fine  verses,  haelioni,  liberahty. 

WETH  ganfod,  at  finding.  cynyddu,  increase. 

OALLTT,  ability  beysiwch,  make  haste. 

PENXLLION,  stanzas  ;  verses.  temtie  Fl,  I  shall  be  tempted. 

teodd,  turned.  eiddo,  property. 

GOEUCHW  yltwe,  steward.  cystal  a'i  aie,  as  good  as  his  word. 


39. — Cynghor  Cyfreithiwr. 

'  R  haf  diweddaf ,  tra  yn  aros  ar  làn  y  môr  yn  yr 
Abermaw,  cyí'arfyddais  â  boneddwr  o  Lun- 
dain,  yr  hwn  oedd  yn  lletya  yn  ngwesty  y  Llew  Du. 
Yr  oeddym  lawer  yn  nghwmpeini  ein  gilydd,  ac 
adroddodd  i  mi  yr  hanes  dilynol.  "Yr  oedd  ar  gyfaill  i 
mi  eisieu  myned  o'r  brif  ddinas  i  bentref  cyfagos. 
Aeth  at  ddyn,  yr  hwn  oedd  yn  hurio  (llogi)  ceiFylau, 
a  chytunodd  am  geffyl  i'w  gario  i'r  lie  am  chweugain. 
Pan  ddychwelodd,  mynodd  y  perchenog  gael  chweu- 
gain arall  am  fod  y  cefFyl  wedi  ei  gario  yn  ol  hefyd. 
Gorfodwyd   fy  nghyíaill  i  dalu,  ond   yn   hollol   yn 


TVELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C.  10j 

erbyn  ei  ewyllys.  Cynghorwyd  e£  i  fyned  at  gyf- 
reithiwr  i  gael  gwybod  beth  i'w  wneyd  dan  yr  am- 
gylchiad.  Gweithredodd  yntau  yn  ol  cyngor  y 
cyfreithiwr  fel  yma.  Aeth  at  y  llogwr  ceffylau  eil- 
waith,  a  gofynodd  am  geffyl  i'w  gludo  i  Windsor,  a 
chytunodd  âg  ef  am  bunt.  Yna,  marchogodd  i 
Windsor,  a  gadawodd  y  cefiyl  yno,  gan  ddychwelyd 
gyda'r  trên.  Pan  gyrhaeddodd  Lundain,  aeth  yn 
syth  i  swyddfa  y  llogwr,  a  thalodd  y  bunt  iddo.  '  Pa 
le  mae'r  cefiyl  ? '  ebe'r  perchenog.  '  Y  inae  yn  Windsor,' 
oedd  yr  ateb,  '  ni  chytunais  â  chwi,  ond  i  fynecl  jmo 
yn  unig.'  "  

GEIRFA  (Vocabulary). 
cyngob,  advice.    [Noun.)  AM  fod  y  ceffyl,  as,  &c. 

CYNGHOBI,  advise,    f  Verb  J  üoefodwyd,  was  forced;  compelled. 

TEA  YN  AEOS,  whilst  stopping.       YN  HOIiLOli,  quite ;   wholly. 
ae  LAN  Y  aiOE,  at  the  sea  shore,    ewyllys,  will. 
yn  ye  abebaiaw,  at  Barmouth.     I  GAEL  GWYBOD,  to  know. 

CYFAEFYDDAIS  A,  I  met.  BETH  i'w  WXEYD,  what  to  (ÌO. 

lletya,  lodge.  gweitheedodd,  he  acted. 

gwesty,  hotel.  yn  ol,  according  to. 
CWiiPEiNl  een  gilydd,  each 

other's  company.  llogwe  ceffylait,  horse  hirer. 

ADBODdodd,  told ;  related.  clodo,  carry. 
YE  oedd  EisiAtr  AENO,  he  wanted,  marchogodd,  rode. 
peif-ddlnas,  Metropolis ;  i.e., 

London.  GYDA'e  TEEN,  by  train. 

htjeio,  hire.  cyehaeddodd,  reached. 

CYTUNODD,  agreed ;  settled.  swyddfa,  office. 

CHWETJGATN,  ten  shillings.  NI  CHYTUNAIS  A  CHWI  OXD  I  FYNED 

MYN0DD,  insisted  (on)  ;   would  Y^0  Y^  vxia,  I  agreed  with  you  to 

have.  *?o  there  only. 


40.— Ellis  bach. 

YR  oedd  awdwr  Seisnig  enwog  yn  arfer  ymweled 
o  bryd  i  bryd  â  theulu  llafurwr  mewn  pentref 
bychan  ar  fin  (lànau)  Llyn  y  Bala.  Yr  oedd  yno  f  ach- 
genyn  bychan  craff,  o'r  hwn  yr  oedd  yr  ymwelydd  yn 
neillduol  hoff.    Wedi  absenoldeb  o  rai  wvthnosau,  efe 


WELSH  AXD  EXGLISH  FOtt  DAY   SCHOOLS,    &0. 


a  ddaeth  yn  ol  ei  arfer,  ac  wedi  gweled  yr  un  bychan 
yn  eisiau,  efe  a  cldywedodd  wrth  y  fam,  "  P'le  mae 
Ellis  ?  "  Gyda  dagrau  yn  ei  llygaid,  hi  adroddodd  yr 
ystori,  pa  fodd,  ychydig  wythnosau  yn  flaenorol,  y 
cvmerwyd  ei  hanwylyd  i'w  orphwysfa.  Yr  oedd  ei 
frawd  hynaf  yn  lladd  gwair  yn  y  cae  gerllaw,  ac  aeth 
Ellis  ato  yn  araf  a  thawel  gan  gymer3~d  arno  ei  ddych- 
rynu.  Ond  ni  welodd  y  brawd  hynaf  ef.  Fel  yr  ym- 
lusgai  o'r  tu  ol,  ysgubodd  y  bladur  oddiamgylch  a  thor- 
odd  gluniau  y  bach  gen  bach.  Ymaflodd  ei  frawd  ynddo 
mewn  brys  a  chludodd  e£  i'r  ty,  ac  anfonwyd  am  y 
meddyg.  Gorweddodd  Ellis  dros  y  nos  yn  dawel  ar 
y  gwely,  ond  fel  y  torai  y  wawr,  dechrenodd  ganu 
mewn  llais  crynedig,  rai  o'i  hoff  emynau.  Pan  gododd 
yr  haul,  yr  oedd  Ellis  yn  ddystaw,  am  ei  fod  wedi 
mynecl  i'r  lie  y  mae'r  angylion  yn  wastad  yn  canu. 
Fel  hyn,  pan  y  mae  ein  hysgolheigion  wedi  eu  gwas- 
garu  yn  mhell  dros  wyneb  y  ddaear,  mewn  blynydd- 
oedd  i  ddyfod,  y  mae'r  emynau  a  ddysgasant  yn  yr 
ysgolion  Sul  yn  dyfod  yn  ol  iddynt  fel  bara  wedi  ei 
daflu  ar  wyneb  y  dyfroedd. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

TN  aefee    ....    TEULU  LLATTJEWE,  used,  from  time  to  time,  to 

visit  a  labourer's  family. 
GLANATT,  shores.  GAN  GYMEBYD  AENO,  pretending. 

ceaff,  sharp  ;  keen.  yn  aeaf,  slowly. 

ymwelyod,  visitor.  ei  DDYCHEYNU,  to  frig-hten  him. 

YN  NEILLDTJOL  HOFF,  partÌClllar-    YMLUSGAI,  Crept. 

ly  fond.  yji  DAWEL,  quietly. 

YSGUBODD,  Swept. 

pladtje,  scythe. 

yn  OL  El  AEFEE,  as  usually.  ymaflodd,  seized  ;  took  hold  of. 

GWELED  YN  EISIATT,  to  iniss.  WAWE,  dawn. 

dageatt,  tears.  crynedig,  broken. 

pa  fodd,  how.  hoff,  favourite. 

hanwylyd,  darling.  angylion,  angels. 

GOEPHWYSFA,  rest.  GWASGAEU,  to  scatter. 


WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C.  107 


hynaf,  eldest.  emynau,  hymns. 

lladd  gwair,  to  mow  hay.  "WEDi  El  daflu,  thrown. 

gerllaw,  near.  gwyneb,  surface. 


41. — Peryglon     Cenadwr. 

DYWED  cenadwr  : — "  Tra  yn  hela  ar  ol  trychfilod, 
aflonyddais  greadur  o  ymddangosiad  dyeithr 
oddeutu  maint  dafad,  o  liw  coch-ddu,  gyda  chynffon 
hir,  coesau  byrion  ond  hollol  ddyeithr  i  mi.  Cymerais 
fy  nryll  o  law  y  bachgen,  a  saethais  y  creadur  yn  y 
fan.  Rhedodd  fy  ngwas  ymaitli  wedi  ei  ddychrynu 
bron  hyd  farw.  Yr  oeddwn  wedi  Uadd  Hew  ieuanc. 
Rhedai  y  chwys  fel  pŷs  dros  wyneb  y  llanc.  Troais 
inau  hefyd  i  redeg,  ond  wedi  myned  ychydig  gamrau, 
clywn  ruad  dychrvnllyd  ar  fy  sodlau,  canys  yr  oedd 
llewes  o  faintioli  aruthrol  yn  gwneyd  am  danaf.  Er 
fod  genyf  ddryll  âg  ergyd  ynddo,  ymddangosai  i  mi  ei 
bod  ar  ben  arnaf.  Yr  oeddwn  yn  gobeithio  y  gwnai 
y  llewes  aros  ychydig  gyda'i  chenaw  marw.  Ond  pan 
edrychais  yn  ol,yr  oedd  nid  yn  unig  y  llewes,  ond  y  Hew 
hefyd  yno.  Ni  chymerasant  sylw  o'r  gelain  farw,  ond 
daethant  ar  fy  ol  i  a  u  holl  egni.  Gwelais  mai  ynfyd 
oedd  i  mi  redeg.  Sefais  a  phenderfynais  wynebu  y 
llewod.  Troais  yn  eofn  arnynt ;  safasant  hwythau  o'm 
blaen.  Yr  oeddynt  yn  rhuo  yn  ddychrynllyd,  yn 
chwifio  eu  cynffonau,  ac  yn  ymddangos  yn  ddig  iawn, 
a  hyny  o  fewn  ychydig  latheni  i  mi. — Fiv  barhau. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

peryglon,  dangers.  sodlau,  heels. 

cenadwr,  missionary.  aruthrol,  very  great ;  prodigious. 

TRYCHFLLOD,  insects.  AC  ERGYD  YNDDO,  loaded. 

aflonyddais,  I  disturbed.  EI  BOD  AR  ben.  to  be  all  up. 

ymddangosiad,  appearance.  gwnai  aros.  would  stop  ;  remain. 

MAINT,  MAINTIOLI,  size.  YCHYDIG,  a  little. 

COCH-DDU,  dark  brown.  CENAW,  whelp. 


WELSH   AND   ENGLISH   FOR  DAY   SCHOOLS,    &Q. 


hollol  ddyeithr,  quite  strange.  SYLW,  notice. 

DRYLL,   gun.  CELAIN  FARW,  corpse. 

yn  Y  fan,  on  the  spot.  YNFYD,  foolish. 

wedi  El  ddychrynu,  frightened,  penderfynais,    I  determined  ;  re 

solved. 
CHWYS,  sweat ;  perspiration.  yn  eofn,  bravely. 

CAMRAtr,  steps;  paces.  yn  chwifio,  lashing. 

rhuad,  roar.  DIG,  angry. 

dychrynllyd,  terrible. 


Peryglon  Cenadwr.—Parhad. 

"  Yr  oeddynt,  yn  wir,  yn  bar  hollol  frenhinol.  Cef- 
ais  yn  awr  amser  i'w  harolygu.  Yr  oeddynt  o  liw 
tywodlyd — y  rhy wogaeth  mwyaf  ffyrnig ;  ac  nid 
oedd  hyny  yn  gwella  fy  sefyllfa.  Yr  oedd  yn  olygfa 
ddyddorol.  Yr  oeddym  £el  delwau,  ond  fod  cyn- 
ffonau  y  bwystfilod  yn  chwifio  yn  ffyrnig.  Yno  y 
safem  wyneb  yn  wyneb,  fel  pe  mewn  petrusder  beth 
i'w  wneyd.  Nis  gallaf  ddweyd  yn  gywir  beth  basiai 
yn  eu  meddyliau  hwy,  ond  dichon  y  tybient  nad 
oedd  yn  ddoeth  i  ymosod  ar  greadur  nad  oeddent 
erioed  wedi  gweled  ei  gyffelyb  o'r  blaen.  Nis  gallaf 
ddweyd  ychwaith  pa  hyd  y  buom  yn  sefyll  wyneb 
yn  wyneb.  Ymddangosai  mynydau  fel  oriau.  Yr 
oeddwn  yn  gweled  y  bydclai  yn  annoeth  i  mi  saethu 
arnynt,  ond  penderfynais  gadw  tipyn  o  sŵn  i  weled 
yr  effaith.  Felly  estynais  fy  mreichiau  i'r  awyr, 
neidiais,  dawnsiais,  gan  waeddi  fel  gwallgofddyn. 
— I'w  barhau. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

YN   BAR    HOLLOI.    FRENHINOL, 

quite  a  royal  pair.  petrt/sder,  doubt. 

AROEYGU,  examine.  YN  gywir,  exactly. 

tywodlyd,  sandy.  dichon,  perhaps. 

RHYWOG-AETH,  species  ;  kind.  Y  tybeent,  they  thought. 

mwyaf  FFYRNIG,  most  savage.  I  YMOSOD  ar,  to  attack. 

gwella.  improve.  YCHWAITH,  too, 

sefyllfa,  situation.  annoeth,  unwise. 

golygfa,  sight.  ei  gyffelyb,  his  like ;  a  similar  one. 


WELSH   AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


dyddoeol,  interesting.  tifyn  O  swn.  a  little  noise. 

delwatt,  statues.  effaith,  effect. 

ostd  fod,  except  that.  felly,  so. 

bwystfilod,  beasts.  ESTYNAI8, 1  stretched. 

FEL  fe,  as  if.  OWALLaoFDDYN,  madman. 

FETETTSDEE,  doubt 


Exeecise. — Write  sentences  from: — Trwsio  (mend); 
morthwyl  (hammer) ;  llif  (saw) ;  llif  (flood)  ;  hoelion 
(nails) ;  brodorion  (natives) ;  iach  (healthy) ;  cyf- 
oethog  (tuealthy);  derbyn  (receive);  credu  (believe); 
rhysgl  (bark)  ;  corsydd  (swamps) ;  serth  (steep). 


Peryglon  Censidwr. —Parhad. 

"  Synodd  y  llewod  ataf  gymaint  fel  y  rhedasant  i'r 
prysglwyni,  fel  pe  buasent  wedi  eu  saethu,  ac  nis 
gwelais  hwynt  mwyach.  Nid  oeddwn  yn  foddlawn 
yn  awr  i  fyned  ymaith  heb  gorph  y  cenaw  oeddwn 
wedi  saethu.  Felly  cydiais  yn  ei  draed  ol,  a  dechreu- 
ais  ei  lusgo  ar  fy  ol.  Yna,  codais  ef  ar  fy  ysgwydd, 
ond  edrychwn  yn  ol-yn  fynych  rhag  i'r  rh'ieni  ddyfod 
i  hawlio  yr  ysglyfaeth,  oblegid  ni  fuaswn  mor  anonest 
a'i  gadw  pe  daethent  o  ddifrif  i'w  hawlio.  Cefais 
allan  yn  fuan  fod  y  cenaw  yn  drymach  nag  oeddwn 
wedi  feddvvl.  Felly,  gwaeddais  ar  y  Uanc,  yr  hwn 
oedd  yn  y  pellder  draw.  Bwriadai  fyned  i'r  gwersyll 
i  nol  dynion  i  ddyfod  i  chwilio  am  fy  ngweddillion. 
Perodd  celain  y  cenaw  ddychryn  mawr  yn  mysg  y 
brodorion.  Synent  fy  mod  wedi  beiddio  lladd  'plen- 
tyn  y  Hew/  oblegid  yr  oedd  hyny  yn  fwy  peryglus 
na  lladd  y  Hew  ei  hun." 


Translate. — Ni  fuaswn  mor  anonest  a'i  gadw  pe 
deuent  i  ymofyn  am  dano  o  ddifrif.     Nid  oedd  yr 


110  WELSH  AND   ENGLISH   FOE,   DAY    SCHOOLS,    &C. 

eneth   mor  gref  a'i  chwaer.     Perodd  celain  y  cenaw 
ddychryn  mawr. 

GEIRFA    Vocabulary). 

synodd,  wondered,  mor  anonest  a'i  gadw,  so  dishonest 

as  to  keep  it. 
peysglwyni,  bushes.  O  DDrPEU",  in  earnest. 

BUASENT  WEDI  EU  SAETHU,  had      DAETHENT,  had  come. 

been  shot.  tbymach,  heavier. 

HEB  GORPH  Y  CENAW,  without       DETTENT,  came. 

the  whelp's  body.  pelldee  deaw,  far  distance. 

teaed  ol,  hind  feet.  BWEIADAI,  he  intended. 

llusgo,  to  drag.  gweesyll,  camp. 

CO  dais,  raised ;  lifted.  GWEDDELLION,  remains. 

YSGWYDD,  shoulder.  celain,  dead  body ;  corpse. 

yn  fynych,  often ;  frequently,  dycheyn  mawe,  a  great  fright. 

EHAG  IDDYNT  1>DYF0D,  lest  they 

should  come ;  might  come.         yn  mysg,  amongst. 
hawlio,  to  claim.  BEODOEION,  natives. 

ysglyfaeth,  booty.  BEIDDIO,  dare. 


Exercise. — Translate : — Yr  oedd  mor  oer  neithiwr 
fel  y  rhewodd  y  dŵr.  Yr  oedd  y  creadur  mor  fawr, 
£el  nas  gallaswn  ei  gario.  Y  mae  y  llewes  mor  ffyrnig 
a'r  Hew.     Nid  y w  ef  mor  gryf  a'i  chwaer. 


42.— Yr  Arholiad. 

YMAE  yr  hanesyn  hwn  yn  eithaf  gwir,  a  chym- 
erodd  yr  hyn  adroddir  yma  le  mewn  ysgoldy 
bychan  ar  làn  yr  afon  Teifi.  Yr  oedd  y  plant  wedi 
bod  yn  gweithio  yn  ddiwyd  drwy  y  flwyddyn  i 
ynibarotoi  ar  gyfer  dy<M  yr  arholiad.  O'r  diwedd, 
daeth  y  diwrnod  pwysig  hwnw,  ac  yr  oedd  yr  arholwr 
yn  ei  hwyliau  goreu.  Atebai  y  plant  yn  rhagorol, 
a  hawdd  oedd  gwybod  eu  bod  yn  ateb  wrth  ei  fodd. 
Eisteddai  y  boneddwr  mewn  cadair  a'r  dosbarth  o'i 
ilaen.  Yr  oedd  yn  arholi  y  trvdydd  safon  mewn 
daearyddiaeth.     Ychydig  cyn  terfynu  ei  waith,  gof- 


WELSH  AND   ENGLISH   FOR  DAY   SCHOOLS,    &C.  Ill 

ynodd  iddynt  y  cwestiwn  yma,  ■  Am  beth  y  mae 
Sheffield  yn  enwog  ? "  Ni  estynodd  neb  ei  law  allan, 
canys  ni  wyddent  yr  atebiad,  er  fod  y  gofyniad  yn 
rhwydd  ddigon.  Safai  yr  athraw  cynorthwyol  tu 
cefn  i'r  arholwr,  a  gwnaeth  arwydd  i  un  bachgen  bach 
a'i  gwelai  drwy  dynu  ei  law  dros  ei  wyneb,  a  chym- 
eryd  arno  shafio  (eillio)  yr  ychydig  flew  oedd  yno. 
Ar  hyn,  estynodd  y  bachgen  bach  ei  law  allan,  a 
gof ynodd  yr  arholwr  amyneddgar  iddo,  "  Beth  ydyw 
yr  ateb,  fy  machgen  ? "  "  Whiskers,  syr,"  meddai  y 
llanc  ieuanc.  Perodd  hyn  chwerthin  iachus  yn  y 
dosbarth,  ac  ni  allai  yr  arholwr  lai  na  chwerthin 
gyda  hwy.  

GEIRFA  (Vocabulary). 

hanesyn,  story.  ateb    weth  ei  fodd,  pleased  him 

with,  their  answers. 

YE  HYN  ADEODDIE  YMA,  what  ÌS     DAEAEYDDIAETH,  geography. 

related  here.  CYNOETffWYOL,  assistant. 

LAN,  bank.  aewydd,  sign. 

YN  ddiwyd,  diligently.  cy:meeyd  aexo,  to  pretend. 

Ymbarotoi,  to  prepare.  ychydig  flew,  few  hairs. 

AE  gyfee,  for.  oedd  yno,  that  were  there. 

PWYSIG,  important.  amyneddgae,  patient. 

aeholwe,  inspector.  CHWEETHIN  iachus,  hearty  laughter. 

YN  EI  HWYLIATT  GOEEU,  in  the         NI  ALLAI  LAI  NA  CHWEETHIN,  could 

best  of  humours.  not  help  laughing;  could  not  but 

SAFON,  standard.  laugh. 


43.— Androcles  a'r  Llew. 

^NWAITH  digwyddodd  caethwas  ddianc  oddi- 
wrth  ei  feistr,  yr  hwn  oedd  yn  greulawn  iawn 
wrtho..  ac  a  ymguddioddd  mewn  coedwig.  Yno  fe 
gyfarfyddodd  (gwrddodd)  â  llew.  Yr  oedd  y  dyn 
mewn  ofn  mawr,  canys  gwyddai  nas  gallai  ddianc,  ac 
nid  oedd  gandclo  ddim  i  amddirTyn  ei  hun.  I'w  fawr 
syndod,  yr  oedd  y  llew  yn  dyfod  i  fynu  ato  mewn 


112  WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 

dull  cyfeillgar,  gan  ysgwycl  (siglo)  ei  gynffbn.  Coclai 
ei  bawen  i  fynu,  a  gwnai  arw}^dd  fel  pe  yn  gofyn  am 
gynorthwy.  Cymerodd  y  caethwas  y  bawen  yn  ei 
law,  a  gwelodd  fod  draen  ynddi.  Llwyddodd  i  gael 
y  draen  i  ffwrdd,  ac  wecli  hyny  daeth  y  Hew  a'r 
caethwas  yn  gyfeillgar  iawn  a'u  gilydd.  Pasiodd 
rhai  misoedd  heibio,  a  dygai  y  Hew  fwyd  i  Androcles 
bob  dydd,  ond  o'r  diwedd  daliwyd  y  caethwas,  a 
chymerwyd  ef  yn  ol  at  ei  feistr.  I'w  gosbi  am  redeg 
ymaith  dedfrydwyd  ef  i  gael  ei  ddryllio  yn  ddarnau 
gan  lew.  Cadwyd  y  Hew  mewn  cawell  am  dcliwr- 
nodau  heb  fwyd  i'w  wneuthur  yn  newynog.  Yna, 
gollyngwyd  yn  rhydd  ybwystfil  gwylltar  Androcles, 
ond  ni  wnai  ei  niweidio  ef  o  gwbl  Adnabu  y  Hew 
Androcles,  a  gwelodd  mai  ei  hen  gyfaill  ydoedd.  Ar 
ol  egluro  pethau,  cafodd  Androcles  faddeuant,  a 
rboddwyd  y  hew  iddo  yn  anrheg. 


GEIEFA  (Vocabulary). 

CAETITWAS,  slave.  dygai,  brought. 

ymguddiodd,  hid  himself.  dedfbîdwyd,  was  sentenced. 

OFN,  fright.  I  GAEL  EI  DDBYLLIO,  to  be  torn. 

amddiffyn,  defend.  YN  ddaenatt,  to  pieces, 
i'w  faw2  byndod,  to  his  great 

surprise.  niweidio,  injure;  hurt. 
dull  cyfeillqak,  friendly 

manner.  CAFODD  FADDEUANT,  was  forgiven. 

PAWEN,  paw.  YN  aneheo,  as  a  present. 
DEAEN,  thorn. 


44. — Myned  i  Lundain. 

RHYW  amser  yn  ol,  penderfynodd  hen  ŵr  a'i 
wraig  fyned  am  dro  i  Lundain.  Yr  oeddynt 
Wedi  treulio  y  rhan  f wyaf  o'u  hoes  yn  y  wlad.  Cyn 
cychwyn,  derbyniasant  ddigon  o  gynghorion  gan  eu 
cymydogion  sut  i  ymddwyn,  ac  yn  neillduol  i  ochelyd 
lladron    Llundain.     Er   mwyn    arbed   traul,  aethant 


•WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C.  113 

gyda'r  trên  rhad  oedd  yn  cychwyn  o'r  orsaf  agosaf. 
Aeth  pob  peth  ymlaen  yn  dda  hyd  nes  cyrhaedd- 
asant  Bedford.  He  y  safodd  y  trên  rai  mynydau. 
Meddyliodd  yr  hen  ŵr  fod  ganddo  ddigon  o  amser,  ac 
aeth  i'r  ystafell  fwyta  i  gael  gwydriad  o  ddiod. 
Gwthiwyd  ef  gymaint  gan  y  dorf  fel  y  collodd  y 
trên — yr  unig  beth  a  ofnai.  Yr  oedd  yr  Express  i 
gyrhaedd  yn  mhen  rhai  mynydau,  a  gadawodd  y 
gorsaf-feistr  caredig  iddo  fyned  gyda'r  trên  hwnw,  ac 
felly  bu  yn  alluog  i  gyrhaedd  Llundain  oddeutu 
ugain  mynyd  o  flaen  ei  wraig.  Edrychai  yn  awyddus 
am  ei  wraig  pan  gyrhaeddodd  y  tren  rhad,  ac  ar  ol 
llawer  o  chwilio  daeth  o  hyd  iddi.  Yna  rhuthrodd 
ati  dan  waeddi, "  Beti,  Beti,  y  mae  yn  dda  genyf  dy 
weled.  Meddyliais  ein  bod  wedi  ein  gwahanu  am 
byth."  Edrychodd  Beti  yn  sarug  arno  gan  gofio 
cynghor  ei  chymydogion,  a  dywedodd,  "  Ffwrdd  a  ti, 
walch.  Paid  a  chwareu  triciau  Llundain  â  mi.  Gad- 
ewais  i  fy  hen  ŵr  yn  yr  orsaf  arall.  Ac  os  na  ai  i 
ffwrdd  ar  unwaith,  galwaf  am  heddgeidwad  i  dy 
gymeryd  i  fyny." 


GEIRFA  (Vocabulary). 

teo,  trip.  cyehaeddasant,  reached. 

teetjlio,  spend.  ystafell     fwyta,     refreshment- 
room. 

hoes,  time.  gwthiwyd,  was  pushed. 
digon  o  gynghoeion,  plenty  of 

advice.  YN  awyddus,  anxiously. 

YN  neillduol,  particularly.  daeth  o  hyd  iddi,  he  found  her. 

gochelyd,  avoid.  gwahanu,  separate. 

EE  MWYN  AEBED,  to  Save.  YN  SAEUG,  Surly. 

then  ehad,  excursion  train.        ffwedd  a  ti  "walch,  away  with  you 

rogue. 
HYD  nes,  until.  hen  WE,  old  man. 


"WELSH  AXD   ENGLISH   FOR    DAY   SCHOOLS,  &C.  115 

45.— Y  Glowr. 

MORGAN WG  yw  gwlad  y  glo  yn  Nghymru,  a 
gelwir  y  gweithwyr  yn  löwyr.  Gweithia  y 
glöwr  yn  galed  lawr  obry  ganoecld  o  droedfeddi  yn 
mherfeddion  y  ddaear  wrth  oleu  ei  lamp.  Weithiau, 
y  mae  yn  ei  gwrwm,  weithiau  yn  gorwedd  ar  ei  gefn 
o  ddifiyg  lie.  Y  mae  ei  waith  yn  beryglus  i'r  eithaf. 
Ychydig  yr  ydym  yn  feddwl  wrth  ein  tanau  cynes 
yn  y  gauaf,  am  beryglon  y  glöwr  dewr  sydd  yn  tori 
y  glo  gwerthfawr  i  ni.  Yn  y  pwll,  lie  treuliai  y  rhan 
fwyaf  o'i  oes,  y  mae  nwy  hylosg  (tanllyd),  yr  hwn 
sydd  yn  dyfod  o'r  glo.  Ar  adegau,  y  mae'r  nwy  yma 
yn  cymeryd  tân  oddiwrth  lampau  y  glöwyr,  ac  y  mae 
yn  ffrwydro  fel  pylor,  gan  chwalu  pob  peth  oddi 
amgylch.  Y  mae  amryw  o'n  glöwyr  }^n  colli  eu 
bywydau  bob  blwyddyn  mewn  damweiniau  o'r  natur 
yma.  Yn  y  darlun,  ar  y  tudalen  gj^ferbyn,  gwelir 
effeithiau  difrifol  y  iFrwydriad. 

Ambell  waith,  y  mae  nen  y  pwll  yn  syrthio  i  fewn, 
a  chleddir  amryw  ddynion  yn  fy w  am  rai  diwrnodau. 
Ond  pan  ddigwydda  hyn,  ceir  dynion  dewr  yn  barod 
i  aberthu  eu  bywydau  eu  hunain  trwy  fyned  i  lawr 
i'r  pwll  i  glirio'r  ffordd.  Gweithiant  a'u  holl  egni 
ddydd  a  nos,  ac  yn  fibdus,  Uwyddant  y n  ami  i  waredu 
eu  cyd-weithwyr  o  grafangau  angau. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

glows,  collier.  oddi  AiTGYLCH,  around. 

YN  galed,  hard.  DAMWElNLâ.T7,  accidents. 

la  we  obey,  far  down.  o'B  NATT7B  yma,  such  as  these. 

PEEFEDDION,  bowels.  TUDALEN,  page. 

GOLEXT,  light.  CYFEEBYN,  opposite. 

"WKiTHiAU,  sometimes.  effeithiau,  effects. 

Y     MAE      YN     EI     GWEWM.  he 

crouches  down.  difeifol,  sad. 


116 


"WELSH  AND   ENGLISH  FOR,  DAY    SCHOOLS.    &C. 


DIFFYG  LLE,  want  of  space. 
i'e  eithaf,  in  the  extreme. 
peeyglon,  dangers. 

GWEETHFAWB,  precÌOUS. 

pwll,  pit ;  mine. 

teeulia,  he  spends. 

nwy,  gas. 

HTLOSG,  inflammable. 

AE  adegau,  at  times. 

ffewydeo,  explodes. 

pylob,  powder. 

gan  CHWALU,  shattering. 


FFEWYDEIAD,  explosion. 

AiiBELL  WAITH,  sometimes. 
nen,  roof. 
claddu,  to  bury. 
YN  fyw,  alive. 
DIGWYDDA,  happens. 
ABEETHtr,  sacrifice. 

TEWY  FYNED,  by  going. 
CLiEio,  to  clear. 
gwaeedu,  to  rescue. 
cyd-weithwyb,  fellow  workers. 

CEAFANGAU,  jaWS. 


46. — Dyn  balch. 

I R  oedd  coegyn  balch  yn  bwyta  ei  giniaw  mewn 
gwesty  parchus  yn  nhref  Aberteifi.  Yr  oedd 
yno  hefyd  wrth  y  bwrdd  liaws  o'i  gyfeillion.  Yn  eu 
mysg  digwyddai  fod  amaethwr  cyffredin  o'r  gymyd- 
ogaeth,  yr  hwn  a  arferai  fynychu  y  gwesty  hwn  bob 
dydd  Sadwrn  i  gael  ei  giniaw.  Yr  oedd  y  gŵr  balch 
yn  adwaen  yr  amaethwr  yn  dda,  ac  nid  oedd  yn 
foddlawn  iawn  iddo  eistedd  hyd  yn  nod  wrth  yr  un 
bwrdd  âg  ef.  Wedi  gorphen  ei  giniaw,  cododd  y 
gwladwr  yn  dawel  heb  aflonyddu  dim  ar  neb,  a  phar- 
otôdd  i  fyned  allan  o'r  ystafell  giniaw.  Ond  cyn  iddo 
gyrhaedd  y  drws,  gwaeddodd  y  coegyn  ar  ei  ol  mewn 
llais  dirmygus,  "  Hei,  John,  dowch  yma,  y  mae  arnaf 
eisieu  siarad  â  chwi."  Ufuddhaodd  yntau  yn  union 
deg,  a  cherddodd  yn  araf  at  ben  y  bwrdd  He  yr 
eisteddai  y  coegyn,  yr  hwn  a  sisialodd  y  geiriau  yma 
yn  ei  glust, — "  Hoffwn  gael  gwybod  pa  mor  bell  y 
buasech  wedi  myned,  pe  na  buaswn  wedi  eich  galw 
yn  ol."  Ar  hyn  safodd  y  gwladwr  i  fynu  yn  syth, 
heb  ddangos  ei  fod  wedi  ei  gynhyrfu  yn  y  modd 
lleiaf,  a  dy wedodd  mewn  llais  hyglyw,  "  Yn  wir,  Mr. 
Jones,   nid   wyf   yn   gwybod  am  neb  yn  y  byd  y 


WELSH  AXD   EXGLISH   FOR  DAY  SCHOOLS,    &C.  117 

buaswn  yn  rhoddi  benthyg  idclo  yn  gynt  nag  i  chwi, 
ond  i  ddweyd  y  gwir  i  chwi,  nid  oes  genyf  lawer  o 
arian  yn  fy  llogell  heddyw."  Ar  hyn,  cochodd  y 
coegyn  at  ei  glustiau,  ac  yr  oedd  yr  ystafell  yn  ad- 
seinio  gan  chwerthin  y  boneddigion  eraill. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

coegyn  BALCH,  fop ;  proud  yn  UNION  DEG,  at  once. 

fellow. 
paechtts,  respectable.  sisialodd,  whispered. 

yn  eu  myso,  in  their  midst.  pa  mob  BELli,  how  far. 

MYNYCHir,  frequent.  Y  bttasech  wedi  MYNED,  you  would 

have  gone. 

ADWAEN,  to  know.  PE  NA  BUASWN  WEDI  EICH  GALW,  if  I 

had  not,  &c. 
hyd  yn  nob,  even.  cynhybftt,  disturb. 

gwladwe,  countryman.  yn  Y  modd  lleiaf,  in  the  least. 

aflonyddu,  to  disturb.  HYGLYW,  clear. 

HEB  AELONYDDU  DIM  AE  NEB, 

without  disturbing  anybody,  ehoddi  benthyg,  to  lend. 

PAEOTODD,  prepared.  cochodd,  blushed. 

ystafell  GiNiAW,  dining  room,  adseinio,  echoed. 

HEI,  hey.  CHWEETHIN,  laughter. 


47.— Y  Ci  a'r  Blaidd. 

UN  boreu  rhewllyd  yn  y  gwanwyn,  cyfarfyddodd 
blaidd  teneu,  yn  ddamweiniol,  â  chi  tew  braf. 
Synai  y  blaidd  foci  y  ci  mor  dew,  a  chymerodd  yr 
yinddiddan  canlynol  le  rhyngddynt : — 

Y  blaidd  : — Sut  yr  wyt  yn  cyfrif  dy  fod  yn  edrych 
mor  dda  ?  Beth  wyt  yn  fwyta  ?  Yr  wyf  fi  yn  gryfach 
na  thi,  ac  yr  wyf  fi  bron  a  marw  o  newyn  yn  feun- 
yddiol. 

Y  ci : — Ti  elli  fwynhau  yr  un  breintiau  os  gwas- 
anaethi  fy  meistr  yn  ffyddlon  fel  myfi. 

Y  blaidd : — Beth  ydy w  y  gwasanaeth  ? 

Y  ci : — Gwarchod  y  porth  yn  ystod  y  dydd  a'r  nos, 
a  chadw  y  tŷ  rhag  lladron. 


118  WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY    SCHOOLS,    &C. 

Y  blaidd : — Dyma  fi  yn  barod  i  hyny  ;  yr  wyf  yn 
gyfarwydd  ar  gwlaw,  a'r  eira,  a'r  cenllysg  (cesair), 
canys  yr  wyf  yn  arwain  bywyd  truenus  yn  y  goed- 
wig,  y  corsydd,  a'r  rhosydd. 

Y  ci : — Tyred  (dere)  gyda  mi  (fi). 
Dechreuasant  y  daith  gyda'u  gilydd,  ond  tra  yn 

myned  ar  y  ffordd,  gwelodd  y  blaidd  fare  ar  wddf  y 
ci.     "  Beth  sydd  wedi  achosi  hwna  ?  "  meddai. 

Y  ci : — Anibell  waith  y  maent  yn  £y  nghlymu  yn 
yr  ysgubor  wrth  gadwyn  i  mi  fod  yn  llonydd  yn 
ystod  y  dydd,  fel  y  byddwyf  yn  £wy  gwyliadwrus  yn 
y  nos.  Yn  yr  hwyr,  tynir  y  gadwyn  ymaith  fel  y 
gallwyf  redeg  oddiamgylch  lie  mynwyf.  Y  maent  yn 
cario  bara  i  mi.  Y  mae  meistr  yn  fy  mhorthi  fig 
esgyrn  oddi  ar  ei  fwrdd ;  y  mae  y  gweision  yn  rhoddi 
tameidiau  blasus  i  mi.  Fel  yma  yr  wyf  yn  llwyddo  i 
gael  bwyd  da,  ac  yr  wyf  yn  arwain  bywyd  cysurus. 

Y  blaidd  : — Eithaf  da ;  ond  a  oes  genyt  ryddid  i 
ddyfod  allan  pryd  y  myni. 

Y  ci : — Nid  yn  wa^tad. 

Y  blaidd : — Fy  nghyfaill  anwyl,  os  ydy w  pethau 
felly,  mwynha  dy  wleddoedd;  ni  wnaf  werthu  fy 
rhyddid  pe  baet  yn  cynyg  teyrnas  gyfan  i  mi. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

BLAIDD,  WOlf.  AMBELL  WAITH,  Sometimes. 

YN  ddamweinol,  by  accident ; 

accidentally.  clymu,  to  tie. 

SYNAI,  wondered.  ysguboe,  barn. 
BUT  YE  WYT  YN  CYFEIF,  how  do 

you  account.  GWYLIADWBTJ8,  watchful. 
YN  feunyddiol,  always;   con- 

stantly.  lle  mynwyf,  where  I  will. 

bbeintiau,  privileges.  pokthi,  to  feed. 

OS  GWASANAETHI,  if  you  serve.  blasus,  savoury. 

gwabohod,  watching.  bywyd  OYSUEUS,  happy  life. 

POETH,  gate.  LLETY  ^CYSUEUS,  comfortable  lodg- 
ings. 


WELSH  AND  ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


CENLLYSG,  hail ;  hailstorm.  ehyddid,  liberty. 

teuentts,  miserable.  gwxeddoedd,  feasts. 

COESYDD,  swamps ;  bogs.  cynyg,  to  offer. 

ehosydd,  moors  ;  banks.  teyenas  gyfan,  a  whole  kingdom. 


48.— Y  Berllan  Afalau. 

YE,  oedd  boneddwr  yn  by w  yn  agos  i  Lundain  yn 
berchen  perllan  fawr.  Yr  oedd  yn  enwog  am 
ei  garedigrwydd  a'i  haelioni  i'r  tlawd.  Nid  pell  o 
gartref  y  boneddwr  yr  oedd  dyn  o  gymeriad  amheus 
yn  byw,  a  drwgdybid  ef  o  dori  i  fewn  i'r  berllan 
'nawr  ac  yn  y  man  yn  ystod  y  nos.  Un  noswaith 
oleu  leuad  braf,  aeth  y  lleidr  dros  y  mûr  i  berllan  ei 
gymydog.  Cariai  sach  wâg  dan  ei  gesail  gan  obeithio 
.ei  llenwi  ar  ffrwythau  addfed.  Yr  oedd  digon  o 
afalau  cochion  brâf  yno,  ac  yn  fuan  yr  oedd  ar  fedr 
dychwelyd  yn  ol  wedi  llenwi  ei  sach.  Ond  nid  oedd 
yn  hawdd  dringo  y  wàl  3m  awr  a'r  sach  afalau  ar  ei 
ysgwyddau.  Gwelodd  ysgol  yn  ei  ymyl,  a  gosododd 
hi  yn  erbyn  y  mur.  Pan  oedd  yn  dringo  i  fyny, 
daeth  y  ci,  a  gafaelodd  ynddo  gerfydd  ei  ddillad.  Yn 
yr  ymdrech,  collodd  y  lleidr  un  o'i  esgidiau.  O'r 
diwedd,  llwydclodd  i  gael  ei  hun  dros  y  mûr,  ond  nid 
heb  adael  ar  ei  ol  ddernyn  mawr  o'i  lodrau  yn  safn  y 
ci.  Yna  cyfarthodd  Sambo  yn  uchel  (canys  dyna 
oedd  enw  y  ci),  a  deffrodd  ei  feistr.  Hawdd  oedd 
canfod  pwy  oedd  y  lleidr  oddiwrth  y  dernyn  brethyn 
a'r  esgid.  Aeth  yr  heddgeidwad  i  chwilio  tŷ  y  dyn 
oeddent  yn  ddrwgdybio,  a  chafwyd  yno  yr  afalau. 
Cymerwyd  ef  i  garchar  i  aros  ei  brawf.  Dydd  y 
prawf  a  ddaeth,  a  chyfaddefbdd  ei  bechod,  ac  erfyniai 
am  drugaredd.  Cynygiai  dalu  ddwywaith  drosodd 
am  yr  afalau,  ond  dedfrydwyd  ef  i  gael  ei  garcharu 


Ì2Ô  TTELSH  AND   ENGLISH  FOE,  DAY   SCHOOLS,    &C. 

gyda  llafur  caled.    Oddiwrth  yr  hanes  uchod  dysgwn 
beidio  cymeryd  eidclo  pobl  eraill. 


GEIRFA  (Vocabulary). 

peellan",  orchard.  YSGOL,  ladder. 

YN  beechen,  having',  owning  ;  sach,  sack. 

who  owned.  YN  EI  TMIi  near  him  .  by  his  side> 

ENWOG,  noted  ;  well-known.  IXODEAU,  trousers. 

Haelioni,  liberality.  CANFOD,  find  out. 

CYMEEiad    amheus,    doubtful  'nawb  ao  yn  y  max,  now  and  then. 

character.  ^^  await. 

dewgdybid  ef,  he  was  suspect- 
ed, peawf,  trial. 
goleu  leuad,  moonlight.  cyfaddefodd,  confessed. 
cesaie,  arm ;  arm-pit.  pechod,  sin. 
addfed,  ripe.  tetjgaeëüd,  mercy. 
YE  oedd  AE  FEDE,  he  was  about.  XJCHOD,  above. 
DYCHWELYD  yn  OL,  returning,  dysgwn,  let  us  learn. 


49.  -  Gweithred  Anrhydeddus. 

rîlEIMLAI  hen  ŵr  oedd  wedi  casglu  swm  mawr  o 
-*-  arian  rod  ei  ddiwedd  yn  agos,  a  rhanodd  ei  eiddo 
rhwng  ei  dri  inab.  Wedi  hyny,  dododd  berl  gvverth- 
fawr  o'r  neilldu,  yr  hwn  a  fwriadai  roddi  i'r  mab  a 
fuasai  wedi  cynawni  y  weithred  fwyaf  anrhydeddu 
yn  ystod  ei  oes.  "  Fy  nhad,"  meddai  y  mab  hynaf , 
"  yniddiriedodd  dyn  dyeithr  swm  mawr  o  arian  i  mi. 
Nid  oedd  ganddo  unrhy  w  ddangosiad  wedi  ei  ysgrif- 
enu  genyf,  gallaswn  yn  hawdd  berchenogi  yr  arian } 
ond  pan  ofynodd  i  mi  am  danynt  yn  ol,  rhoddais  y 
cwbl  iddo,  ac  ni  cheisiais  ddim  till  ganddo."  Atebodd 
y  tad,  "  Gweithred  gyfiawn  a  wnaethost."  Dy wedodd 
yr  ail  fab, "  Yr  oeddwn  yn  rhodio  ar  hyd  glanau  (mîn) 
llyn  pan  y  syrthiodd  plentyn  i'r  dwfr.  Rhuthrais  inau 
i'r  dwfr  ar  ei  ol,  gan  beryglu  fy  my wyd  a  daethym 
(deuais)  âg  ef  yn  ddiogel  i'w  f  am  ar  y  traeth.  Onid 
oedd  hona  yn  weithred  anrhydeddus,  nhad  ?"     "'Nac 


TVELSH  AND   ENGLISH  FOE,  DAY   SCHOOLS,    &C.  121 

oedd,  fy  mab,  nid  oedd  ond  caredigrwydd  naturiol, 
neu  reddf  ddynol."  Yna  dywedodd  y  mab  ieuengaf. 
"Un  noswaith  dywell  gwelais  fy  ngelyn  marwol  yn 
nghwsg  ar  fin  clogwyn  serth.  Buasai  y  symudiad 
lleiaf  wrth  ddeffro,  yn  ei  daflu  i  lawr  i'r  dyfnder  ofn- 
adwy.  Cymerais  oíal  i'w  ddefiro  gyda  gocheliad 
priodol,  ac  arweiniais  ef  i  le  diogel."  "Fy  mab 
anwylaf/'meddai  y  tad,  gan  ei  gofleidio, "  ti  bia  y  perl." 


GEIRFA  (Vocabulary). 

eiddo,  property. 

CYFIAWN,  just. 

peel,  pearl. 

gan  beeygltt,  at  tbe  risk  of ;  ei 

dangering. 

GWEETHFAWE,  precious ;   valu- 

able. 

yn  ddiogel,  safely. 

o'e  neilldu,  aside. 

ontd  oedd  hona?  wasnottbat? 

ANEHYDEDDTJS,  lioble. 

geeddf  ddynol,  human  instinct. 

OES,  lifetime. 

ieuengaf,  youngest.     . 

ymddieiedodd,  entrusted. 

gelyn  marwol,  mortal  enemy. 

dangosiad,  receipt. 

yn  nghwsg,  asleep. 

peechenogi,  take  possession. 

ar  fin,  on  tbe  brink. 

Y  cwbl,  tbe  whole. 

clogwyn  seexh,  steep  precipice. 

ceisio,  ask. 

WETH  ddefero,  on  waking. 

TAL,  payment. 

dyfndee  OFNADWY,  fearful  abyss. 

COFLEiDio,  embrace ;  kiss. 

GOCHELIAD,  Caution. 

TI  BIA  Y  PEEL,  tbe  pearl  is  thine, 

50.— Cymhwysderau  da. 

RHODDODD  boneddwr  hysbysiad  mewn  papyr 
newydd  am  fachgenyn  i'w  gynortlrwyo  yn  ei 
swyddf a,  a  derbyniodd  dros  haner  cant  ogeisiadau  am 
y  lie.  O'r  nifer  yma,  dewisodd  yn  f  uan,  un  o  honynt, 
ac  yna  £e  ddanf  onocld  y  lleill  i  gyd  i  ffwrdd.  "  Fe  hoffwn 
wybod,"  ebe  cyfaill  i'r  boneddwr,  "sut  y  dewisasoch  y 
bachgen  liwn  yn  hy trach  na'r  lleill.  Yr  wy£  yn  deall 
nad  oedd  ganddo  yr  un  gymeradwyaeth  yn  ei  fedd- 
iant."  "Yr  ydych  yn  camsynied,"  ebe  y  boneddwr. 
"  Yr  oedd  ganddo  amryw  bethau  yn  ei  gymeradwyo  i 
mi.     Fe  sychodd  ei  esgidiau  yn  Ian  pan  ddaeth  i  fewn 


122  WELSH  AND   ENGLISH    FOR  DAY   SCHOOLS,   &C. 

a  chauodd  y  drws  ar  ei  ol  yn  ddystaw,  gan  ddangos  ei 
fod  yn  drefnus,  ac  yn  daclus.  Daeth  hynafgwr  i'r 
ystafell  yn  ystod  ein  hymddiddan,  a  chododd  y  bach- 
gen  i  roi  He  iddo  eistedd.  Yr  oedd  hyn  yn  dangos  ei 
fod  yn  garedig  ac  ystyriol.  Pan  ddaeth  i  fewn,  fe 
dynodd  ei  gap,  ac  atebodd  fy  ngofyniadau  yn  barchus. 
Dangosai  hyn  ei  fod  yn  foesgar.  Yr  oeddwn  yn 
fwriadol  wedi  gosod  llyfr  ar  y  llawr.  Cododd  ef  i 
fyny,  a  gosododd  ef  ar  y  bwrdd  yn  ofalus.  Camodd 
yr  holl  ymgeiswyr  eraill  drosto.  Gwelais  oddiwrth 
hyn  ei  fod  yn  ofalus.  Arosodd  yn  amyneddgar  am  ei 
dro  i  ddod  i  fewn,  yn  lie  gvvthio  fel  y  lleill.  Dangosai 
hyn  ei  fod  yn  wylaidd.  Sylwais  fod  ei  ddillad  yn  Ian, 
ei  wallt  wedi  ei  ranu,  ei  ewinedd  a'i  ddanedd  wedi  eu 
glanhau."  Ychvvanegodd  y  boneddwr  fod  y  cymhwys- 
derau  da  hyn  yn  well  na  llythyrau  canmoliaeth  oddi- 
wrth  gyfeillion  ac  athrawon.  Bydded  i  blant  Oymru 
gofio  hyn  pan  yn  ymofyn  am  le. 

GEIRFA   (Vocabulary). 

CYMiiWYSDEEAtr,  qualifications,  hynafgwb,  old  gentleman. 

bhoddodd   hysbysiad,   adver-  ymddiddan,  conversation. 

tised. 

bachgenyn,  young  lad.  ystybiol,  considerate. 

CEISIADAU,  applications.  YN  babchus,  respectfully. 

lle,  situation.  moesgar,  polite. 
DEWISASOCH   YN  HYTBACH,  you 

preferred.  ymgeiswyb,  applicants. 

CYMERAdwyaeth,  recommend- 
ations, camodd,  stepped. 

AMBYW    BETBA.U  YN  EI  GYMEB- 

AD"WYO,  many  recommend- 
ations ;  many  things  to  recom- 
mend him.  wylaidd,  modest. 

sychodd,  wiped.  wedi  ei  EANTT,  parted. 

TBEFNUS  AC  yn  daclus,  orderly 
and  tidy.  canmoliaeth,  recommendation. 

51.— Y  Meddyg  a5r  Ffermwr. 

YR  oedd  ffermwr,  yr  hwn  oedd  wedi  colli  rhai  o'i 
anifeiliaid  drwy  bla  y  gwartheg,  yn  llwyr-dybio 


WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C.  123 

ei  fod  ef  ei  hun  wedi  ei  daraw  gan  yr  afiechyd.  Gan 
hyny,  fe  ymgynghorodd  â  meddyg  enwog,  yr  hwn  a 
geisiodd  chwerthin  y  diychfeddwl  allan  o  hono.  Ond 
ni  chafodd  y  ffermwr  ei  foddhau,  ac  aeth  at  feddyg 
arall.  Yr  oedd  hwn  yn  hoff  o  gellwair,  a  phan  welodd 
sut  yr  oedd  pethau  yn  sefyll,  efe  a'i  harchwiliodd  yn 
ofalus,  gan  ddweyd  wrtho  y  medrai  ei  we]  la  ef.  Yna 
fe  ysgrifenodd  archeb,  ac  a'i  seliodd  i  fyny,  a  pherodd 
i'r  ffermwr  fyned  âg  ef  at  gyfFeriwr  yn  y  dref.  Ni 
chollodd  y  ffermwr  ddim  amser  tra  yn  myned  a'r 
archeb  i'r  fferyllydd,  ond  dychrynwyd  ef  yn  ofnadwy 
pan  ddangosodd  y  siopwr  y  nodjm  iddo.  Dyma'r 
archeb, "  Y  mae  pla  y  gwartheg  ar  y  dyn  yma,  cym- 
erwch  ef  i  gwrt  y  cefn,  a  saethwch  ef  yn  ol  y  Ddeddf 
Seneddol."  Nid  oes  eisieu  dweyd  i'r  ffermwr  wella 
yn  fuan. 

GEIRFA  (Vocabulary). 

meddyg,  doctor ;  physician.  aechwilio,  to  examine. 

PDA  Y  GWAETHEG,  cattle  plague,    aecheb,  prescription ;  a  doctor's  note 
yn  llwye  dybio,  fully  thought,   seliodd,  sealed. 
afiechyd,  disease.  cyffeeiwe,  druggist. 

gan  hyny,  therefore.  ffebyllydd,  chemist. 

YMGYNGHOEODD  a,  he  consulted,  yn  ofnadwy,  fearfully. 
deychfeddwl,  idea.  CWET  Y  cefn,  back  yard. 

BODDHAU,  to  satisfy.  deddf  seneddol,  Act  of  Parliament 

cellwaib,  to  joke.  i'e  ffermwr  wella  yn  fuan,  that 

the  farmer  soon  got  right. 


Exercise. — Write  Sentences  from  : — Ymddangos- 
iad  (appearance) ;  ymosododd  (attacked) ;  gorchfyg- 
odd  (conquered)  ;  gwiwer  (squirrel) ;  iâr  y  mynydd, 
(grugiâr,  S.  W.),  (grouse)  ;  hanes  (history) ;  cyfoeth 
(wealth) ;  lliwiau  (colours) ;  magu  (rear) ;  dail  (foli- 
age) ;  cynyrchu  (produce)  ;  anadlu  (breathe) ;  bargod 
(eaves) ;  aelwyd  (hearth)  ;  troth wy  (threshold)  ;  llon- 
yddwch  (quietness) ;  clochdy  (steeple) ;  gwâg  (empty). 


121  WELSH  AND   ENGLISH   FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 

52. — Yr  Asyn  a'r  plant  drwg. 

YR  oedcl  tẁr  o  blant  yn  chwareu  ar  ochr  y  ffordcl 
pan  welsant  lyffant  (broga)  melyn  yn  ôl 
olwyn  y  clrol  (cart).  Dechreusant  boeni  y  creadur  bach 
drwy  ei  bwtian  â  ffyn,  a'i  droi  ar  ei  gefn.  Chwardd- 
ent  am  ben  ei  ymdrechion  celyd  i  gael  ei  goesau 
odditano  drachefn.  Tra  yr  oeddynt  yn  difyru  eu 
hunain  mewn  dull  mor  greulawn,  delai  asyn  ar  hyd  y 
ffordd,  yn  araf,  gan  dynu  llwyth  trwm  ar  ei  ol.  Dy- 
wedodd  un  o'r  bechgyn  drwg,  "  Gadewch  i  ni  droi  y 
llyfFant  ar  ei  gefn  i  ni  gael  gweled  yr  olwyn  yn  myned 
drosto ;  caiff  ei  wasgu  i  f  arwolaeth."  Cy  tunodd  y  lleill 
â'r  cynygiad  creulawn.  Deuai  yr  asyn  yn  mlaen  tuag 
atynt  yn  araf,  ond  arosodd  yn  sydyn  pan  welodd  y 
llyfFant.  Curodd  y  gyrwr  ef ,  ond  gwrthododd  yr  asyn 
symud  yn  mlaen.  Ar  hyn,  gwthiodd  yr  anifail  y 
llwyth  yn  ol  a'i  holl  nerth,  nes  aeth  yr  olwyn  allan 
o'r  ol.  Yna,  aeth  y mlaen  drachefn,  ac  achubodd 
fy wyd  y  llyfFant.  Teimlai  y  plant  eu  bod  wedi  cael 
cerydd  gan  y  creadur  mud.  Ni  ddarfu  iddynt  aflon- 
yddu  ar  y  creadur  bach  wed'yn.  Dylem  gymeryd 
gofal  yn  wastad  rhag  bod  ein  difyrwch  ni  yn  poeni 
eraill. 

GEIRFA  (Vocabulary). 

LLYFANT  MELYN,  (broga,  S.W.), 

frog.  Y  lleill,  tbe  others. 

OL  OLWYN,  rut.  CYNYGIAD,  proposal. 

poeni,  annoy.  gyrwr,  driver. 

pwtian,  to  poke.  gwthiodd,  pushed. 

ymdrechion,  struggles ;  efforts,  olwyn,  wheel. 

DULL,  manner ;  way.  ETX  BOD  wedi  cael  CERYDD,  that  they 

were  reproved. 
deuai,  delai,  came ;  was  coming  mud,  dumb. 

GADEWCH  I  NI  DROI,  let  US  turn.     AFLONYDDU  AR,  disturb. 

I  Ni  gael  gweled,  that  we  may 

see.  dlpyrwch,  amusement. 

gwasgu,  to  crush. 


WELSH  AND   ENGLISH  FOB  DAY   SCHOOLS,    &C.  125 

-Y  Boneddwr  a'r  wraig  weddw. 

^ETH  boneddwr  cyfoethog  allan  i  hela  ar  ei 
ystâd.  Gan  iddi  droi  allan  yn  ddiwrnod 
niwliog,  collodd  ei  ffordd,  a  goddiweddwyd  e£  gan  y 
nos  mewn  lie  anial.  O'r  diwedd,  daeth  at  dŷ  aniaeth- 
wr  yn  llesg  ei  gercldediad  ac  yn  lleidiog  ei  wisg. 
Gofynodd  am  gael  llety  yno  dros  y  nos.  Gan  eu  bod 
yn  credu  mai  crwydryn  ydoedd,  gwrthodasant  ei  gais 
iddo.  Aeth  at  amaethdy  arall,  a  chafodd  yr  un 
croesaw  oer  yno.  O'r  diwedd,  daeth  at  fwthyn 
gwraig  weddw,  ac  yma  cafodd  y  croesaw  mwyaf,  a 
llety  cysurus  dros  y  nos.  Yn  mhen  ychydig  ddydd- 
iau  daeth  boneddwr  mewn  cerbyd  pedair  olwyn  at 
ddrws  y  bwthyn,  a  gofynodd  am  weled  y  wraig 
weddw  oedd  yn  byw  yno.  Daeth  hithau  i'r  drws,  a 
dyweclodd  y  boneddwr  wrthi  mai  efe  oedd  wedi  bod 
yn  cysgu  yno  ychydig  amser  yn  ol,  ac  mai  efe  oedd 
perchenog  yr  ystâd  oedd  o'i  hamgylch.  Yr  oedd  am 
roddi  y  bwthyn  iddi  tra  fyddai  hi  byw  yn  ddiar- 
dreth,  ynghydâ  swm  neillduol  o  arian  yn  wythnosol. 
"  Sut  y  darf  u  i  chwi  fod  mor  garedig  wrthyf,"  medcl- 
ai, "  pan  yr  oedd  pawb  yn  gwrthod  llety  noson  i  mi  ? " 
"  0,"  meddai,  "  cofio  ddarfu  mi  am  y  Gŵr  fa  heb  le  i 
roi  ei  ben  i  lawr."  Cofiwch  mai  bod  yn  garedig  yw 
bod  yr  un  fath  a  Iesu  Grist,  ac  fod  gwir  garedig- 
rwydd  yn  sicr  o  gael  ei  wobrwyo. 

GEIRFA  (Vocabulary). 
ystad,  estate.  di-aedeeth,  free  of  rent. 

gan  iddi  deoi,  as  it  turned.  yngbyd  a,  together  with. 

niwliog,  foggy ;  misty.  nellldtjol,  particular. 

goddiweddwyd,  was  overtaken,  sut?  how  ? 

anial,  wild.  daeeu  I  chwi  FOD,  did  you  happen 

to  be. 

YN  LLESG  EI  GEEDDEDIAD,  plod- 
ding wearily.  LLETY  NOSON,  a  night's  lodgings. 


TVELSH  A"ND   ENGLISH   FOR  DAY   SCHOOLS,    &C. 


YN  lleidiog  EI  WIS»,  with  dirty 

clothes.  cofio  A  ddaeftt  I  mi,  I  remembered. 

T.T/RTY,  lodgings.  GWE,  Man  ;  Him. 

gwethodasant,  they  refused.       I  eoi,  to  lay. 
cats,  request.  a  fit,  that  -was. 

Ceoesaw,  welcome.  ye  UN  fath,  the  same. 

BWTHYN   GWEAIG  WEDDW,    a 

widow's  cottage.  MAI  bod  yn  gaeedig.  that  to  be  kind 

CYSTOUS,  comfortable.  GWOBEWYO,  to  reward. 

ceebyd  pedaie  olwyn,  f our  wheeled  carriage ;  four  wheeler. 


54.— Y   Pysgotwr  a'r  pysgodyn 
bach. 

DA  L I O  D  D  pysgotwr  bysgodyn  bychan  iawn. 
Erfyniai  y  creadur  truan  arno  ei  daflu  yn  ol 
eto  i'r  dwfr  a  dywedai,  "  Pa  les  yw  £y  nal,  nid  wyf 
eto  yn  ddigon  mawr  ?  Rhoddwch  amser  i  mi  dyJ'u. 
Taflwch  ii  yn  ol  i'r  afon,  a  gellwch  fy  nghael  pan  y 
byddaf  yn  fwy.  Yna  byddaf  yn  bysgodyn  braf ,  yn 
lie  bod  fel  yr  wyf  yn  awr,  yn  brin  damaid  i  chwi. 
Atebodd  y  pysgotwr,  "  Nid  yw  o  ddim  lies  siarad,  yr 
wyf  yn  siwr  o  honot  y  tro  yma,  ond  os  gollyngaf  di 
i'r  dwfr  drachefn,  y  mae  yn  amheiis  genyî  a  fydd  i  mi 
dy  weled  eto.  Rhoddaf  di  yn  fy  nghawell,  a  chei 
fyned  i'r  badell  fFiio  heno."  Eglura  y  chwedl  yma 
y  ddiareb,  "  Mae  deryn  mewn  Haw  yn  well  na  dau 

mewn  llwyn."  

GELRFA  (Vocabulary). 

TEUAN,  poor.  Y  MAE  YN  AMHEUS  GENYF,  I  doubt. 

PA  BE9,  what  goorl.  CAWELL,  basket. 

yn  bein,  scarcely.  badell  ffeio.  frying-pan. 

TAMAID,  mouthful.  diaeeb,  proverb. 

GOLLWNG,  let.  LLWYN.  bush. 

mwy,  bigger.  , 


Correct. — I  don't  want  nothing.  Don't  keep  a 
noise.  Call  with  your  aunt  when  you  go  home.  My 
brother  goes  with  his  book  to  the  school.  I  go  with 
the  train  to  Carmarthen.     I  touched  in  it,  and  have 


WELSH  AND   ENGLISH  FOR  DAY   SCHOOLS,    &C.  127 

burnt  my  finger.  Do  you  hear  that  bad  smell  ?  I 
hear  some  pain  in  my  side.  John  tell  me  he  not 
done  it.  He  go  out  last  night  without  saying  noth- 
ing. The  little  girl  has  gone  out  without  nobody  to 
look  after  her.  He  told  to  him  to  go  to  his  place. 
David  laughed  on  my  head.  I  hear  the  fish  under 
the  stone  with  my  hand.  Turn  your  tea.  The  fore- 
head of  the  chapel  fell  down.  The  thousand-dog 
(milgi)  has  catch  a  hare.  The  farmer  works  with 
the  hay.  I  beg  on  you  to  come.  Please  rise  that 
book  for  me.  Go  and  the  slate  to  school.  John 
broke  his  book.  Shake  the  cradle.  I  am  going  to 
pull  my  picture.  What  is  the  matter  on  you  ?  It  is 
raining  snow  to-day.  I  have  sold  the  blue  mare  (y 
gaseg  las)  and  her  chicken  (cyw). 


Translate  : — 

7,  Heol  y  Bont, 

A  her  dare, 

v  7  £T  Mai  24<ain,  1893. 

Fy  anwyl  Fam,  ' 

*     Y  mae  dros  fis  yn  aivr  er  pan  ysgrifenais 

atoch  or  blaen.     Yr  adeg  hono,fel  yr  ydych  yn  cofio, 

yr  oeddwn  yn  cwyno ;  ond  yr  ivyf  ivedi  givella  erbyn 

hyn.     Yr  wyf  yn  eithaf  hapxis  yn  fy  lie  newydd,  ac 

yr  wyf  yn  hojf  iawn  o  fy  meistres.     Y  mae  hi  yn 

garedig  iatun  wrthyf.     Yr  oedd  y  giuaith,  ar  y  deck- 

reu,  yn  ddyeithr  i  mi ;  canys  nid  ydynt  yn  giuneud 

pob  peth  yr  un  fath  yma  ag  yn  Sir  Aberteift.     Chwi 

synech  weled  gymaint  o  bobl  sydd  yn  Aberdâr.     Bob 

Nodiadau.— (1.)  Sylwch  sut  i  ddechreu  ac  i  ddiweddu  y  llythyr.  Dech- 
reuwch  ar  ol  cyfarçh  yr  un  yr  ydych  yn  ysgrifenu  ato  (ati),  tua  lie  *  — 
nid  ar  fin  y  ddalen.  (2.)  Os  na  fyddwch  yn  adnabod  y  person  yn  dda, 
diweddwch  gyda  '*  Yours  faithfully,"  "  Yours  respectfully,"  neu  '"  Yours 
truly." 


128  WELSH   AND   ENGLISH  EOR    DAY   SCHOOLS,    &C 

nos  Sadwm  y  mae  yr  ystrydoedd  yn  llaivn  o  honynt, 
Borcu  y  Sul  yr  wyf  yn  myned  i'r  Ysgol  Sul,  ac  erbyn 
hyn  yr  wyf  yn  hojfi  y  dosbarth  a'r  athraiv  yn  fawr. 
Yr  wyf  yn  darllen  y  Beibl  newydd  roisoch  i  mi  bob 
nos.  Gobeithio  eich  bod  chwi  a  modryb  Mart  yn  iach 
ac  yn  hapus.  Cofiwckfi  yn  garedig  at  Given  Davies, 
Tŷmawr.  Hoffwn  pe  bai  hi  yn  dyfod  i'r  dreffaiur 
yma.  Gai  le  ar  unwaith.   Ysgrifenwch  yn  ol  yn  fuan. 

Yr  eiddoch  yn  serchog, 

Eich  merch,  MARI. 


10,  High  Street, 

Llanbedr, 

Mehefin  la/,  1893. 
Antuyl  Syr,  (new  Syr,) 

Gwelaf  yn  y  papyr  newydd  fod  arnoch  eisiew 
hogyn  i'ch  cynorthwyo  yn  eich  swyddfa.  Yr  ivyf  ji 
yn  dymuno  cynyg  fy  hun  i'ch  gwasanaeth.  Yr  wyf 
wedi  pasio  y  seithfed  safon  yn  ysgol  y  Bivrdcl,  ac  y 
mae  y  llythyr  yma  yn  ddangosiad  (engraifft)  o'm 
llaw-ysgrif.  Yr  wyf  yn  amgau  llythyr  canmoliaeth 
oddiwrth  Mr.  Jones,  fy  Athraw.  us  penodir  ji, 
givnaffy  ngorew  i'ch  boddloni  drwy  fod  yn  onest,  yn 
eirwir,  yn  brydlon,  ac  ufudd  i'ch  gorchymynion,  fel 
y'm  dysgwyd  i  fod  ar  bob  amgylchiad  gan  fy  Ath- 
rawon  a'm  Rìûíeni. 

Ydwyf,  Syr, 

■"■"•---. Yr  eiddoch  yn  barchus, 

*^\J0##    DA  VIES. 

WEEXHAM  :  ARGEAFFWYD  GAN  HXTGHES  AND  SON,  56,   HOPE  STREET. 


